MINNINGARRIT 

STÚKUNNAR 

HEKLU 

AF ALÞJÓDAREGLU GOOD TEMPLARA. 



WINNIPEG. 

Prentad í prentsmidju Ólafs S. Thorgeirssonar. 
1913 . 















MINNINGARRIT 

stúkunnar 

HEKLU 

Nr. 33 

af Alþjóöareglu Good Templara. 



WINNIPEG. 

Prentad í prentsmidju Ólafs S. Thorgeirssonar, 
1913 , 



FORMÁLI. 


Þess gerist ekki þörf að hafa langan formála fyrir þessu litla 
riti. Ýmsum meðlimum stúkunnar þótti viðeigandi að 25 áraaf- 
mælis hennar væri minst með því að gefið væri út rit, er bæði 
þeim sem nú eru meðlimir og hafa verið það, gæti verið ánægja 
að eiga. Hugmyndinni var vel tekið af stúkunni og var nefnd 
kosin til að sjá um útgáfu ritsins. í nefndina voru þessir kosnir: 
Bergsveinn M. Long, Ólafur Bjarnason, GuSmundur Árnason, 
Húsfrú Nanna Benson og Húsfrú GuSrún Búason. Þessi nefnd á- 
setti sér að hafa ritið þannig úr garði gert, að það yrði bæði minn- 
ingarrit og fræðirit í bindindismálinu. Þess vegna skifti hún 
ritinu þannig, að fyrst kæmi ágrip af sögu stúkunnar sjálfrar og 
bindindishreyfingarinnar f Ameríku, og síðan ritgerðir um bind- 
indismálið frá ýmsum hliðum skoðað. Var það skoðun nefndar- 
innar, að með þessu fyrirkomulagi yrði ritið bæði eigulegt fyrir 
meðlimi stúkunnar og aðgengilegt fyrir alla bindindisvini. 
Nefndin sjálf tók að sér þann hluta verksins, sem hún treysti 
sér til að leysa af hendi, og fékk þá hæfustu menn, sem hún átti 
völ á, til að taka að sér hinn hlutann. Kann hún þeim beztu 
þakkir fyrir hjálp þeirra. 

Af ófyrirsjáanlegum ástæðum hefir útkoma ritsins dregist 
nokkuð lengur en til var ætlast í fyrstu. Biður nefndin alla með- 
limi stúkunnar að virða það á betri veg. Undirbúningur við rit- 
ið, þó ekki sé stærra, varð fyrirhafnarmeiri en í fyrstu var gert 
ráð fyrir. Einnig hefir ritið orðið nokkuð lengra en upphaflega 
var gert ráð fyrir, en við því varð ekki gert, nema að breyta efni 

Vér vonum að rit þetta verði. mörgum, sem lengur eða skem- 
ur hafa stutt bindindisfélagsskapinn meðal Vestur-íslendinga, til 
ánægju, og veki hjá þeim margar kærar endurminningar ; ogbæði 
þeim og öðrum vonum vér að það verði til gagns. Ef það verður 
bindindismálinu til stuðnings með þjóð vorri hér vestan hafs, þá 
teljum vér fyrirhöfn vora vel launaða. 

WlNNIPEG í OKTÓBER 1913. 

ÚTGÁFUNEFNDIN. 


EFNIS YFIRLIT. 


1. Ágrip af sögu stúkunnar Heklu, 

Gtíómundur Árnason. 

2. Minningar meS myndum, 

Bergsveinn M. Long. 

3. Tuttugu og fimm ára minni stúkunnar, 

E. J. Árnason og Sveinbj. Árnason. 

4. Saga bindindismálsins í Ameríku, 

Gtiörún Búason. 

5. BindindismáliS frá sjónarmiSi heilbrigSisfræSinnar 

Dr. B. J. Brandsson. 

6. BindindismáliS frá hagfræSilegu sjónarmiSi, 

Friðrik J. Bergmann. 

1. Sérstakar myndir: Hátemplar, Edw. 'Wavrinsky. 
—- Stórtemplar, Manitoba, R. Marteinsson. — 
Good TemplarahúsiS íslenzka í Winnipeg. — 
Embættismenn stúkunnar Heklu, er hún var 25 
ára. — Nokkrir meSlimir stúkunnar Heklu. 




E. WA VRINSKY 

hátemplar. 





Síra RÚNÓLFUR MARTEINSSON 
stórtemplar. 









GOOD TEMPLAR HÚSIÐ. 
















NCKKRIR AF STOFNENDUM STÚK. HEKLU 

1. Ólafur S. Thorgeirsson. 2. GuSm. Jónsson. 3. Einar Sœmundsen. 4. Jóna Magnús- 
dóiiir. 5. Andrés F. Reykdal. 6. Halldór Oddsson. 7. Ingib/örg Thorgrímsen 8. FriS- 
finnur Jóhannesson. 9. GuSm. P. Thordarson. 10. Krisiján GuSmundsson. 11: Jón Július. 




















SAGA STÚKUNNAR. 


þaó leyti, sem íslendingar byrjuóu að 
ílytja til Ameriku, var bindindishreyf- 
ingin lítið farin að gera vart við sig á 
íslandi. Að vísu var sumum mönnum 
farið að verða ljóst, hvílíka ógæfu drykkjuskapurinn 
leiddi yfir land og lýð, eins og t. d. Magnúsi Jónssyni 
presti í Laufási, sem var einn af helztu brautryðjend- 
um bindindismálsins þar. En hjá almenningi var sú 
skoðun ríkjandi, að sá gæti naumast talist maður með 
mönnum, sem ekki vildi drekka, að minsta kosti við 
öll meiri háttar tækifæri. Fyrstu vesturfararnir voru 
þessum hugsunarhætti vanir, þeir þektu lítið eða ekk- 
ert til bindindismálsins, og þess vegna var það ekki 
eitt af þeim málum, sem þeir tóku sér fyrir hendur 
að styðja með félagslegum samtökum á fyrstu árum 







— 2 — 


sínum í hinu nýja landi. í Winnipeg, þar sem íslend- 
ingar uráu brátt f jölmennastir, voru mörg félög mynd- 
uð, og sum þeirra ekki mjög nauðsynleg, áður en því 
var hreyft að stofna bindindisfélag. Fyrstu samtökin 
miðuðu eðlilega til þess að létta lífsbaráttuna, sem 
var oft næsta erfið á þessum fyrstu frumbýlingsárum, 
eða þá til þess að viðhalda því, sem menn höfðu flutt 
með sér frá ættjörðinni, og þóttust ekki mega láta falla 
í gleymsku; og síðan komu samtökin til skemtana og 
annara ónauðsynlegri fyrirtækja. Ef til vill hafa 
ekki verið mikil brögð að drykkjuskap íslendinga á 
allra fyrstu árunum vestan hafs. En þó svo hafi 
verið, og þó einhverjir hafi fundið til þess, að hann 
stæði fátækum innflytjendum fyrir þrifum, þá skorti 
alla þekkingu á félagslegum samtökum til að draga úr 
honum. Bindindisfélagsskapur var að vísu vel á veg 
kominn meðal innlendra manna, en fæstir munu hafa 
kynst innlendu félagslífi nokkuð að ráði á fyrstu ár- 
unum. 

Winnipeg var ofurlítið bæjarkríli, þegar íslend- 
ingar settust þar fyrst að á árunum 1876 og 77. Og 
á næstu f jórum til fimm árunum þar á eftir óx bærinn 
mjög dræmt. En svo skifti alt í einu um. Árið 1881 
hljóp geysi mikill vöxtur í bæinn. Kanada-Kyrra- 
hafsbrautin náði til bæjarins og tengdi hann við aust- 
urfylki Kanada. í einu vetfangi margfaldaðist íbúa- 
talan. Öllu fleygði áfram. Margir urðu efnaðir á 
stuttum tíma; og atvinna var nóg fyrir hvern sem 
vettlingi gat valdið. Áfengisnautnin óx að sama skapi 
og alt annað. Þó var hún ekki hlutfallslega lítil áður, 


—3— 


sem marka má af því, að einum sjö til átta árum áð- 
ur en f jörkippurinn byrjaði, segir eina blaðið, sem þá 
var til í bænum, að það sé íhugunarvert, hversu mik- 
ils áfengis sé neytt í bænum og fylkinu. En þó hefir 
fyrst kastað tólfunum, þegar bærinn fór að vaxa fyrir 
alvöru. Prófessor Bryce segir í Manitobasögu sinni, 
að árið 1882 hafi ekki verið færri en fjörutíu hótel í 
Winnipeg. Hafa þau efalaust öll haft drykkjustofur. 
Þetta var einu ári eftir að f jörkippurinn byrjaði og 
sama árið sem hann endaði. íbúatalan var þá tólf 
til f jórtán þúsund; og hefir þá að minsta kosti verið 
eitt vínsöluhús á hverja 360 íbúa. Má geta nærri, að 
íslendingar hafa drukkió allmikið um þetta leyti, ekki 
síður en aðrir, enda eru til margar sögur frá þeim 
tímum, sem ótvíræðlega benda á, að svo hafi verið. 

Það var heldur ekki mjög löngu eftir þetta, að 
farió var að hreyfa því að stofna bindindisfélag meðal 
íslendinga í Winnipeg. Árið 1884 kom séra Jón 
Bjarnason frá íslandi og gerðist prestur íslenzka safn- 
aðarins í Winnipeg. Hann hafði tekið þátt í bindind- 
isstarfseminni heima og hefir honum efalaust virzt 
full þörf á að eitthvað væri gert hér í sömu átt. 
Skömmu eftir að hann kom vestur boðaði hann til 
fundar til að ræða um stofnun bindindisfélags. Fékk 
hann í lið með sér kvenfélag nokkurt, sem stofn- 
að hafði verið fyrir nokkrum árum. Árangur- 
inn af þessari viðleitni varð sá, að bindindisfélag var 
stofnað. Gengu allmargir í það og málinu var yfir- 
leitt vel tekið af Islendingum. Eftir tæpt hálft ár var 
meðlimatalan orðin um áttatíu. En úr því f jölgaði 


meðlimunum lítið og fundir félagsins fóru að verða 
illa sóttir. Áhuginn var mestur fyrst en dofnaði þeg- 
ar frá leið. Allir sem gengu í félagið lofuðu að neyta 
ekki nokkurs áfengs drykkjar, né gefa, selja eða lána 
öðrum áfenga drykki, nema eftir læknisráði, svo lengi 
sem þeir væru meðlimir félagsins. Tilraun var gerð 
af meðlimum félagsins að koma í veg fyrir að ungling- 
um vœri selt áfengi, en eins og geta má ncerri, stóðu 
félagsmenn ekki vel að vígi með að hafa áhrif á inn- 
lent fólk. Eitt af því sem mun hafa dregið úr við- 
gangi félagsins og nytsemi meðal íslendinga var það, 
að sömum þótti það standa í ofnánu sambandi við 
hina kyrkjulegu starfsemi séra Jóns. Efalaust hefir 
stofnun félagsins samt komið talsvert miklu góðu til 
til leiðar. Með henni komst bindindismálið inn með- 
,al Vestur-íslendinga. Hún var fyrsta sporið, sem 
stigið var í því máli, og fyrsta sporið er ávalt þýðing- 
armikið í hvaða átt sem er. 

f Winnipeg var um þessar mundir stór og öflug 
Good-Templarastúka meðal enskumœlandi manna, 
sem hafði verið stofnuð mörgum árum áður, líklega 
árið 1873, þegar bœrinn var rétt að byrja að mynd- 
ast. Hún hafði verið stofnuð af mönnum frá Ontarío- 
fylki, sem voru með þeim fyrstu, er settust að í Mani- 
toba. í Ontario voru stúkur stofnaðar rétt skömmu 
eftir að Reglan var fyrst sett á stofn í Bandaríkjunum. 
Stúkan í Winnipeg hét,,Fort Garry“. Hafði hún ver- 
ið nefnd eftir víginu, er stóð skamt þar frá, sem Ass- 
iniboine-áin fellur í Rauðána, og sem enn má sjá leif- 
ar af fyrir sunnan búð Hudsonsflóafélagsins á Aðal- 


—5— 


strœti. í stúku þessa gekk einn íslendingur, Guð- 
mundur Jónsson að nafni. Guðmundur var einn af 
framtakssömustu íslendingum í Winnipeg og reglu- 
maður mesti. Hann er œttaður úr Þingeyjarsýslu og 
kom snemma vestur með fólki sínu. Átti hann það 
kunningja sínum, sem White hét, að þakka að hann 
gekk í stúkuna. White þessi var duglegur og áhuga- 
samur meðlimur Fort Garry stúkunnar og hvattiGuð- 
mund til að ganga í hana. Guðmundur tók þátt í 
fundarstörfum og kyntist við það lögum og siðum 
Good-Templarareglunnar, sem kom að góðu haldi síð- 
ar, er íslenzk stúka var stofnuð. Mun hann snemma 
hafa haft í hyggju að reyna að koma á stofn íslenzkri 
stúku, þegar nógu margir fengust til að sinna því 
máli. 

Um líkt leyti og athygli Vestur-íslendinga fór að 
dragast að bindindismálinu fluttist Good-templara- 
reglan til íslands. Fyrsta stúkan var stofnuð þar í 
janúar 1884, stúkan ,,ísafold“ á Akureyri. Hún var 
stofnuð af norskum manni, sem Ole Lied hét. Á 
nœstu árum voru stúkur stofnaðar á ýmsum öórum 
stöðum. Var þess þá ekki langt að bíða, að menn 
flyttu vestur, sem höfðu verið í stúkum á íslandi. 
Þeir menn voru ekki aðeins stuðningsmenn bindindis- 
málsins, heldur einnig búnir að kynnast Good-Templ- 
arareglunni og komast að raun um. að hún vœri öfl- 
ugasti og traustasti bindindisfélagsskapurinn, sem til 
var. Var það slíkum mönnum aS þákka, aS íslenzk 
Good-Templarastúka komst á fót í Winnipeg. 

Snemma sumars 1887 tóku nokkrir íslendingar í 


Winnipeg sig saman og héldu fund til aS rœSa um, 
hvort ekki vœri tiltœkilegt aS stofna íslenzka stúku. 
Sá sem fyrstur vakti máls á því mun hafa veriS Sig- 
urSur nokkur Andrésson, bróSir Jóns skólastjóra 
Hjaltalín. Var hann nýkominn frá íslandi, hafSi 
veriS í Good-Templarastúku þar á IsafirSi. Hann 
dvaldi aSeins nokkra mánuSi í Winnipeg, fluttist þaS- 
an vestur til Tantallon í Saskatchewan og dó fyrir 
nokkrum árum í bœnum Brandon. Fundurinn var 
haldinn aS heimili manns, sem Einar hét Sœmundsen 
Hann var œttaSur úr Reykjavík og ekki fyrir löngu 
kominn vestur. Var hann bindindismálinu mjög 
hlyntur, þó áSur vœri hann allmikill drykkjumaSur. 
Hann stóS einnig framarlega í félagsmálum íslendinga 
í Winnipeg, sökum hœfileika sinna og félagslyndis. 
GerSist hann einn helzti hvatamaSur stúkustofnun- 
arinnar. ASrir, sem gerSust forgöngumenn málsins, 
voru: GuSmundur Jónsson, sem áSur er nefndur; 

Jón Júlíus, einn af þeim íslendingum, sem lengst voru 
búnir aS vera í Winnipeg og dugandi maSur í félags- 
málum; GuSmundur ÞórSarson úr Reykjavík, hafSi 
veriS í stúku þar áSur hann kom vestur, og ýmsir 
fleiri. Um haustiS bœttist viS í hópinn Ólafur S. 
Þorgeirsson, prentari af Akureyri. Hann hafSi veriS 
í stúkunni þar og gengt embœtti œSsta templars; var 
hann því starfinu vel kunnugur. Sendu nú menn 
þessir beiSni um stofnskrá til stórstúku Manitoba og 
NorSvestur landsins. VarS nokkur biS á því aS 
stofnskráin kœmi; en á meSan voru fundir haldnir af 
og til á heimilum forgöngumannanna. Var þaS gert 


—7— 


bœSi til þess aS halda áhuga manna vakandi og til aS 
venja þá viS fundarstörf. Þeir Ólafur S. Thorgeirs- 
son og Jún Júlíus þýddu siSbókina á íslenzku og var 
sú þýSing notuS fyrst um sinn. Loks kom stofnskrá- 
in seint í desember og var stúkan þá strax stofnuS; 
var þaS gert þann 23. des. 1887 í ,,Félagshúsinu“ svo 
nefnda, sem stóS á Elgin Avenue og var þá og lengi á 
eftir aSal samkomuhús Winnipeg-íslendinga. Stúk- 
una stofnaSi Thomas Nixon, sem var meSlimur stúk- 
unnar Fort Garry og stór-templar Manitoba og NorS- 
vesturlandsins. Stofnskráin er undirrituS af honum 
ásamt Robert Clutterham, er þá var stórritari Stúk- 
unni var gefiS nafniS „Hekla. Hefir sjálfsagt tvent 
vakaS fyrir mönnum er nafniS var valiS: aS láta þaS 
vera sem íslenzkast og eftirtektarverSast. Eru fá. 
nöfn til, sem betur hefSu uppfylt þœr tvœr kröfur en 
nafniS Hekla. StofnskrármeSlimírnir voru tuttugu 
og f jórir aS tölu, og eru nöfn þeirra þessi, eins og þau 
standa á stofnskránni: 

Einar Sœmundsen 
Ólafur S. Þorgeirsson 
Halldór Oddsson 
Gubm. P. Þórbarson 
Stefán Erlendsson 
Bjarni Lubvíksson 
Kristján Gubmundsson 
Andrés F. Reykdal 
Jón Júlíus 
Sigurbur Árnason 

Fribfinnur Jóhannesson (W. J. Finney) 


Gubm. Jónsson 
Halldór Aubunsson 
Bjarni Jónsson 
Tómas Jóhannesson 
Siguróur Sölvason 
Niels M. Lambertsen 
Þóra Sœmundsen 
Margrét Skaftason 
Jóna Magnúsdóttir 
Jakobína Gublaugsdóttii 
Sarah Simons 
Ingibjörg T horgrímsen 
Sigurlaug Bjarnadóttir 

í embœtti voru þessir kosnir: 

Ólafur S. Þorgeirsson, cebsti templar 
Gubm. Þórbarson, vara templar 
Einar Sœmundsen, ritari 
Bjarni Lubvíksson, fjármálaritari 
Kristján Gubmundsson, gjaldkeri 
Stefán Erlendsson, kapilán 
Andrés Reykdal, dróttseti 
Sigurbur Árnason, vörbur 
Halldór Aubunnsson, útvörbur 
Halldór Oddsson, abstobarritari 
Sigurlaug Bjarnadóttir, abstobardrs. 
W. J. Finney, umbobsmabur 
Márgrét Skaftason, gœslum. ungt. 
Jón Júlíus, fyrv. aébsti templar. 


—9— 


„HálfnaS er verk, þegar hafiSer 11 , segir máltakiS. 
ÞaS gekk greiSlega aS fá nýja meSlimi, þegar stúkan 
var komin á fót. Ef til vill hefir nýungagirni dregiS 
suma aS henni, eins og gerist, þegar eitthvaS alveg 
nýtt kemur upp. Fyrirkomulag félagsskaparins 
var nýtt og óþekt meSal Islendinga. En efalaust hefir 
hitt þó hvatt miklu fleiri til aS ganga í stúkuna, aS 
þeir sáu, aS hér var þarfur félagsskapur kominn á 
fót, sem líklegt var aS mundi verSá tslenzka þjóSar- 
brotinu í Winnipeg til sœmdar og góSs. Margir hafa 
þá fyrst komiS auga á nytsemi og nauSsyn bindindis- 
starfseminnar, er þeir sáu, aS nokkrum mönnum var 
alvara aS gefa sig viS henni og vekja áhuga almenn- 
ings fyrir henni. 

Því miSur er fyrsta gjörSabók stúkunnar glötuS, 
svo ekki er unt aS segja neitt um fundarhöld fyrst 
framan af. Stúkan hélt fundi reglulega í hverri viku 
í ,,Félagshúsinu“, og nýir meSlimir bættust stöSugt 
viS. í Heimskringlu er þess getiS snemma í marz 
1888 aS meSlimir stúkunnar séu orSnir um 70. Hefir 
þeim eftir því fjölgaS um milli 40 og 50 á lítiS meira 
en tveim mánuSum. I sama blaSi er þess getiS aS 
stúkan hafi haldiS skemtisamkomu, sem hafi bæSiver- 
iS f jölmenn og meS þeim betri, er haldnar hafi veriS 
meSal íslendinga í 'W’innipeg. Af þessu er ljóst aS 
stúkan hefir bæSi vaxiS fljótt og fengiS á sig gott álit. 

Um þaS leyti sem stúkan var stofnuS átti talsverS- 
ur flokkadráttur sér staS hjá Winnipeg-íslendingum. 
SkoSanir manna voru skiftar í stjórnmálum og mörgu 
fleiru. Trúmálaágreiningur mun líka hafa veriS far- 


— 10 — 


inn aS gera vart viS sig, þó lúterski flokkurinn væri 
ennþá einn um hituna. Þeir sem nokkuS gáfu sig viS 
almennum málum fylgdu öSru hvoru blaSinu, Heims- 
kringlu eSa Lögbergi, og þau voru sjaldan sammála í 
nokkru. Öll mál voru rædd af mesta kappi. AS 
vísu kom flokkadrátturinn ekki beinlínis bindindis- 
málinu viS, en eins og oft vill verSa, áttu menn erfitt 
meS aS vera samtaka um eitt mál, þar sem þá greindi 
á um svo mörg önnur. Flokkadrátturinn komst inn 
í stúkuna; ágerSist hann fljótt svo aS sýnilegt var, aS 
meSlimunum mundi ekki auSnast aS vinna saman til 
lengdar. Loks kom aS því aS upp úr logaSi og þeir 
méSlimirnir, sem óánægSir voru meS gjörSir meiri 
hlutans gengu úr stúkunni. ÞaS var í ágústmánuSi 
1888, sjö til átta mánuSum eftir aS stúkan var stofn- 
uS. AtvikaSist þaS þannig, aS manni nokkrum, sem 
borinn var upp í stúkuna var synjaS um upptöku. 
Tók þá annar flokkuiinn í stúkunni upp þykkjuna 
fyrir hann. En sumir úr hinum flokknum þóttust hafa 
grun um aS maSur þessi vildi komast í stúkuna til aS 
auka sundrung í henni. Fór alt í bál og brand á 
fundi þeim, sem atkvæSagreiSslan fór fram á; og var 
öllum ljóst aS samkomulags var ekki aS vænta úr því. 
Margir gengu af fundi. SögSu þeir síSan skiliS viS 
stúkuna og ráSgerSu aS stofna aSra stúku. En meS 
því þetta var í byrjun ársf jórSungs, höfSu ekki allir 
goldiS ársfjórSungsgjöld sín. Er svo aS sjá sem sum- 
um þeirra er úr stúkunni gengu hafi veriS gefin eftir 
ársfjórSungsgjöld. En sex miSlimum voru ekki gefin 
eftir gjöldin. Voru þaS þeir, sem einna svæsnastir 


— 11 — 


munu hafa veriS. Þeir voru dæmdir í sekt í tilbót; 
en ekki verSur séS meS vissu fyrir hvaS þaS hefir ver- 
iS gert. Þeir sem úr Heklu gengu sendu beiSni til 
stórstukunnar um stofnskrá fyrir nýja stúku. Fengu 
þeir stofnskrána og stofnuSu stúkuna Skuld 27. sept- 
umber. StofnskrármeSlimir hennar voru 43 talsins. 
HöfSu flestir þeirra gengiS úr Heklu, en þó nokkrir 
nýir bæzt viS. MeSal þeirra voru tveir af stofnskrár- 
meSlimum Heklu: Ólafur S. Þorgeirsson og Sigurlaug 
Bjarnadóttir. Alt þetta uppistand í stúkunni vakti 
mikla eftirtekt út á viS. Nefndu menn þaS í spaugi 
,,HeklugosiS“. Hafa sumir, ef til vill, haldiS, aS þaS 
mundi verSa Good-Templarafélagsskapnum aS fjör- 
tjóni. En því fór fjarri. Einmitt þaS aS stúkurnar 
urSu tvær jók áhyga ogstarfsviSleitniGood-Templara 
um helming. Stúkurnar keptu hver viS aSra. BáSar 
fjölguSu meSlimum. Samkepnin efldi þær, en lamaSi 
ekki. Þó all-mikil gremja væri í mönnum og langt 
væri frá því aS nokkur vinsamleg samvinna gæti átt 
sér staS fyrst um sinn, þá létu meSlimir beggja stúkn- 
anna sér ant um málefniS. Og smám saman dó deilan 
út og óvildin hvarf, eins og sýnt verSur fram á síSar. 

í júní 1888 hélt stórstúkan ársþing sitt, þaS fyrsta 
eftir aS íslenzk stúka var stofnuS. Stórstúkan var þá 
sjálf um fimm ára gömul; hún hafSi veriS stofnuS áriS 
1883, en fyrir þann tíma höfSu stúkur í Manitoba 
veriS í umdæmi stórstúkunnar í Ontario, sem vegna 
þess aS hún var fyrsta stórstúkan í Kanada, hefir jafn- 
an boriS nafniS Stórstúka Kanada. Á þessu stór- 
stúkuþingi sátu þessir fulltrúar frá stúkunni Heklu: 


— 12 — 


Einar Sæmundsen, ValgerSur Reykdal, Jónína Júlíus, 
Halldór Oddsson og Páll S. Bardal. íslenzku fulltrú- 
arnir tóku fullan þátt í þingstörfum og hafa áunniS 
sér fult traust hinna innlendu félagssystkyna sinna, 
sem sést bezt á því, aS þrír þeirra voru kosnir í em- 
bætti stórstúkunnar: Jónína Júlíus, stór varatemplar, 
Einar Sæmundsen, stór kapilán og ValgerSur Reyk- 
dal, stór vörSur. 

Eins og fram hefir veriS tekiS, er fyrsta gjörSa- 
bók stúkunnar glötuó. Hefir hún náS yfir tímabiliS 
frá því stúkan var stofnuS til 31. janúar 1889. Ekki 
verSur neitt séS um þaS, hvaSa mál hafa komiS til 
umræSu á fundum á þessú tímabili. Seint á árinu 
hefir því veriS hreyft, hvaS gera ætti viSvíkjandi 
þeim meSlimum stúkunnar Skuldar, sem skulduSu 
ársfjórSungsgjöld í Heklu, þegar Skuld var stofnuS. 
Hefir stúkan tekiS þá afstöSu, aS þessum meSlimum 
bæri aS borga gjöld sín, og aS samkvæmt lögum Regl- 
unnar gætu þeir ekki talist góSir og gildir meSlimir 
neinnar stúku fyr en gjöldin væru greidd. Þessi 
skoSun á málinu var auSvitaS rétt. Fyrst hefir veriS 
fariS fram á viS Skuld, aS hún léti umrædda meSlimi 
borga gjöldin, en þeirri kröfu var neitaS; þá var leit- 
aS álits stórtemplars, og er auSséS, aS hann hefir úr- 
skurSaS aS meSlimum þessum bæri aS greiSa gjöld sín. 
Samt færSist stúkan Skuld undan aS sinna kröfunni. 
Gekk í þófi um mál þetta milli stúknanna um langa 
hríS. Kom til tals hjá Skuld aS synja Heklu-meSlim- 
um leyfis aS sitja á Skuldarfundum. Voru nefndir 
kosnar til aS koma á sættum, en þaS tókst ekki. Sum- 


—13— 


ir meSlimir Heklu voru þess fýsandi aS máliS yrSi lát- 
iS falla niSur og allar sakir gefnar upp, en meiri hlut- 
inn var því mótfallinn. Vildi hann halda málinu til 
streitu og var þaS gert. 

Hagur stúkunnar hefir yfirleitt staSiS mjög vel 
um þetta leyti. MeSlimatalan var fyrsta febrúar 1889 
rúmt hundraS, nýir meSlimir voru teknir inn í stúk- 
una á hverjum fundi. Margir meSlimir unnu ágæt- 
lega aS framförum stúkunnar og má til nefna: GuS- 
mund Jónsson, W. J. Finney, GuSmund Anderson, 
Jón Júlíus og konu hans, Kristján Richter, Halldór 
Oddsson, Þóru Sæmundsen og marga fleiri. Einar 
Sæmundsen var horfinn úr hópnum. AndaSist hann 
í Chicago. Fór hann þangaS til aS leita sér lækninga 
viS tæringu, sem dró hann til dauSa. Snemma í 
marz hætti stúkan aS halda fundi í ,, Félagshúsinu “ 
og flutti í Assiniboine Hall, sem stóS á Ross stræti aS 
norSanverSu rétt fyrir neSan Isabella stræti. Skifti 
hún þá um fundarkvöld um leiS. HöfSu fundir veriS 
haldnir á miSvikudagskvöldum, en nú voru föstudags- 
kvöld tekin fyrir fundarkvöld, og hefir því aldrei ver- 
iS breytt síSan. Eitt fyrirtæki hafSi stúkan meS hönd- 
um, sem ekki snerti bindindismáliS, en var þó þarflegt 
mjög. ÞaS var aS veita nýkomnum íslendingum til- 
sögn í ensku. BorgaSi hún úr sínum eigin sjóSi fyrir 
kensluna, sem sjálfsagt hefir veriS annaShvort alveg 
frí, eSa kostaS þá, sem notuSu hana, mjög lítiS. Ýms 
fleiri mál koma til umræSu á fundum eftir því sem 
líSur fram á áriS, og eru sum þeirra mjög þarfleg. í 
maí er talaS um aS nauSsynlegt sé fyrir stúkuna aS 


—14— 


koma upp hjá sér sjúkrasjóSi. HöfSu nokkrir meS- 
limir þá veriS veikir og þar af leiSandi illa staddir 
f jármunalega, og var leitaS samskota á fundum þeim 
til styrktar. MáliS komst svo langt þá, aS nefnd var 
sett til aS semja reglugerS um fyrirkomulag sjúkra- 
sjóSs. En ekki varS þó neitt úr aS sjóSurinn væri 
myndaSur aS sinni. Sem dæmi þess hversu mikinn 
áhuga miSlimir stúkunnar sýndu í því aS hjálpa bág- 
stöddum bræSrum og systrum má geta þess, aS seint 
á sumrinu voru einum veikum meSlim gefnir um 40 
dollarar, sem safnaS hafSi veriS aS mestu eSa öllu 
leyti meSal Good-Templara. Var þaS myndarleg 
gjöf, þegar þess er gætt, aS eingöngu fátækt fólk, aS 
kalla má, var í stúkunni. Um haustiS í nóvember er 
ráSist í aS gefa út skrifaS blaS til skemtunar á fund- 
um. Var í fyrstu ætlast til aS báSur stúkurnar væru 
í samlögum um blaSiS, en ekki mun þaS hafa tekist. 
Var þaS lesiS stöSugt á fundum allan þann vetur. í 
fyrstu útgáfunefndinni voru; Jón Kjærnested, GuS- 
ný Jónsdóttir og SigurSur Einarsson. BlaSiS var nefnt 
,,Hekla“. Hefir þaS efalaust hjálpaS til aS auka 
skemtun á fundum; má skilja á sumum fundargjörn- 
ingunum, aS þaS hafi veriS velkominn gestur. 

StórstúkuþingiS áriS 1889 var ekki haldiS fyr en 
í nóvember. Á því þingi mættu fyrir hönd stúkunn- 
ar Heklu: GuSm. Jónsson, W. J. Finney, Eiríkur 
SumarliSason, SigurSur Einarsson, Kristján Richter, 
GuSm. Aiiderson og G. P. Johnson. W. J. Finney 
var kosin stór kanzlari, Jónína Júlíus stór dróttseti og 
Eiríkur SumarliSason stór vörSur. Ágreiningsmál 


Heklu og Skuldar kom fyrir þingiS. Var lesiS bréf 
frá stúkunni Heklu, þess efnis, aS þar sem sumir af 
stofnskrármeSlimum Skuldar hefSu átt ógreidd gjöld 
sín í Heklu, þegar stúkan var stofnuS, og þar sem 
stór templar hafi veriS kunnugt um þaS, og vafasamt 
sé, hvort hann hafi haft rétt til aS gefa út stofnskrá 
fyr en gjöldin voru greidd, þá biSji stúkan Hekla 
stórstúkuna aS sjá um, aS gjöld þessi séu greidd af 
hlutaSeigendum. Nefnd var kosin til aS fjalla um 
þetta mál á þinginu. RannsakaSi hún máliS og lagSi 
til aS framkvæmdarnefnd stórstúkunnar væri faliS aS 
gera svo út um þaS, aS þaS kæmi aldrei framar til 
umræSu á stórstúkuþingum. Á fyrsta fundi sínum, 
sem haldinn var í desember, tók framkvæmdarnefnd- 
in svo máliS fyrir og ákvaS aS stúkan Skuld, eSa þeir 
af meSlimum hennar, sem ættu ógreidd gjöld í Heklu, 
skyldu borga einn dollar og fimtiu cents til Heklu og 
hafa síSan fullan rétt til aS heimsækja hana. Þessi 
úrskurSur var tilkyntur báSum stúkunum, en ennþá 
leiS langur tími þar til gjöldin voru borguS. 

Stúkan hélt afmælishátíS 27. desember. Var hún 
þá rúmlega tveggja ára gömul. ASgangur var seldur 
og nam ágóSinn af skemtuninni hér um bil 22 dollur- 
um, sem runnu í sjóS stúkunnar. 

Alt þetta ár hafSi meSlimum stöSugt f jölgaS. í 
byrjun febrúarmánaSar 1890 voru þeir orSnir rúmir 
180. Var þaS laglegur hópur eftir rúm tvö ár, og 
hafSi þó duglegur keppinautur veriS á aSra hliS mest 
af þeim tíma. ÞriSja áriS byrjaSi líka vel í ýmsu 
öSru en f jölgun meSlima. í janúar heimsótti stórrit 


ari stúkuna og brýndi fyrir henni, aS nauSsynlegt 
væri aS koma á fót barnastúku, ef þess væri nokkur 
kostur. MáliS fékk strax góSar undirtektir og var 
nefnd sett í þaS. Sú nefnd fór þess á leit viS stúkuna 
Skuld, aS hún ásamt Heklu gengist fyrir stofnum ís- 
lenzkrar barnastúku, Var þessari málaleitun vel tek- 
iS af Skuld og nefnd kosin í henni til aS starfa aS mál- 
inu. Fóru nefndirnar nú aS reyna aS stofna barna- 
stúkuna. Kom þá tilboS frá bindindisfélaginu gamla 
um aS þaS vildi gefa stúkunum báSum sjóS sinn 35 
dollara, ef þær kæmu upp barnastúku innan ákveS- 
ins tíma. BindindisfélagiS var uppleyst og hætt aS 
starfa. Nefndirnar úr stúkunum unnu kappsamlega 
aS því aS koma barnastúkunni á fót. Var hún stofn- 
uS 12. apríl. BarnastúkumáliS var fyrsta máliS, sem 
stúkunnar unnu aS í sameiningu. Var óvild sú, sem 
veriS hafSi milli stúknanna allmikiS tekin aS réna, þú 
ekki væri enn um heilt gróiS. Skömmu eftir aS þetta 
gerSist var deilumálinu milli stúknanna ráSiS til lykta 
þannig aS stúkan Skuld borgaSi Heklu hin margum- 
ræddu gjöld, sem nokkrir af miSlimum hennar höfSu 
skuldaS, er þeir fóru úr Heklu. Jón Ólafsson, ritstjóri 
var orSinn meSlimur Skuldar. VarS hann þess fljótt 
áskynja aS stúkurnar elduSu grátt silfur út af ein- 
hverju. LeitaSi hann sér upplýsinga um máliS og 
hvatti stúku sína til aS borga lítilræSi þaS sem úr- 
skurSaS hafSi veriS aS henni bæri aS borga. Var 
þaS gert og afhenti Jón Ólafsson eínn dollar og fimtíu 
cents til stúkunnar Heklu á fundi hennar 23. maí. 
Var þá samstundis létt af burtvikningardómi þeim, 


—17— 


sem lagSur hafSi veriS á hina skuldugu meSlimi, og 
samþykt aS halda gleSisamsæti og bjóSa þangaS öll- 
um meSlimum stúkunnar Skuldar. Sams etiS var 
haldiS 9. júní í Albert Hall, og lauk þannig máli því, 
sem efalaust hefir meira en nokkuS annaS valdiS úlf- 
úS milli stúknanna Heklu og Skuldar. 

Margir góSir meSlimir hafa bæzt viS fyrri hluta 
ársins 1890, en eins verSur þó sérstaklega aS geta. 
14- marz gekk Bergsveinn M. Long í stúkuna. Má ó- 
hætt segja, aS enginn meSlimur hennar hafi unniS meS 
jafnmiklum áhuga og jafn óþreytandi elju og hann, 
frá því hann gekk í hana og fram á þennan dag. Hefir 
hann stöSugt gegnt vandasömustu embættum og ávalt 
boriS hag stúkunnar í stóru og smáu fyrir brjósti. En 
þar sem starfs hans verSur nánar getiS á öSrum staS, 
er þarflaust aS segja meira um þaS hér. Um sumariS 
í júlímánuSi gekk Gestur Pálsson ístúkuna. Var hann 
meSlimur hennar þar til hann dó rúmu ári síSar. 

SíSari hluti ársins virSist hafa veriS fremur 
viSburSafár. Um haustiS kom áskorun til stúk- 
unnar frá innlendu bindindisfélagi, Dominion Alli- 
ance, um aS hjálpa til aS safna undirskriftum 
undir bænarskrá til umsjónarmanns veitingaleyf- 
anna, sem færi fram á takmörkun áfengissölu í 
Winnipeg. Ekki er þess getiS aS nokkur árangur hafi 
orSiS af viSleitni þessari. Seint í desember hélt stúk- 
an afmælishátíS. Var inngangur seldur og hafSi stúk- 
an ofurlítinn hagnaS af hátíSarhaldinu. 

Næsta ‘ár er mjög svipaS þessu. Stúkan stígur eng- 
in stór framfaraspor, en starfiS gengur þó yfirleitt 
2 


—18— 


greiSlega Til framfara má þaS teljast aS snemma á 
þessu ári er sjúkrasjóSur orSinn til. Hefir hann efa- 
laust myndast áriS 1890 þó þess sé hvergi getiS á 
hvern hátt eSa hvenær hann hafi veriS myndaSur. I 
febrúar 1891 er veikum bróSur veittur tíu dollara 
styrkur úr honum; þaS er fyrsta f járveitingin úr sjúkra- 
sjóSi, sem minst er á í fundargerningabókinni. Ein- 
hver ráSagerS hefir átt sér staS þetta ár um þaS, aS 
stúkan tæki þátt í því aS koma upp fundarhúsi meS 
innlendum bindindisfélögum, en engin framkvæmd 
hefir orSið í því máli. MeSlimun stúkunnar fækkaSi 
all-mikiS á þessu ári; tóku margir lausnarmiSa ogaSr- 
ir sögSu sig úr stúkunni. Ekki er unt aS sjá, hvaS 
marga meSlimi hún hefir haft í ársbyrjun, en á miSju 
ári voru þeir 123. HafSi þeim þá fækkaS um nær 
því 69 á hálf öSru ári. En þegar svo var komiShafa 
miSlimirnir fariS aS færast í aukana meS aS fá fólk 
til aS ganga í stúkuna; um næstu ársfjórSingamót var 
meSlimatalan komin upp í 128 og rétt þar á eftir 
gengu 12 inn á einum fundi. Stúkan endaSi þetta ár 
eins og hin undanförnu meS afmælishaldi. 

Af meSlimum, sem gengu í stúkuna á þessu ári, 
má sérstaklega nefna Jón Ólafsson ritstjóra. Hann 
hafSi um hríS tilheyrt stúkunni Skuld. GerSist hann 
brátt all-atkvæSa mikill meSlimur stúkunnar Heklu. 

Stórstúkan hélt ársþing sitt í júní bæSi árin 1890 
og 91. Fyrra áriS var þingiS haldiS í Winnipeg en 
hiS síSara í Stonewall Manitoba. Af fulltrúum stúk- 
unnar Heklu voru fyrra áriS kosnir í embætti í stór- 
stúkunni: GuSmundur Jónsson, stór-kanzlari, húsfrú 


—19— 


Jónína Júlíus, stór-varatemplar; síSara áriS var hún 
endurkosin stór-varatemplar. 

ÁriS 1892 var framfara ár fyrir stúkuna. Mar|- 
ir nýir meSlimir gengu í hana og yfirleitt var vel unní 
iS aS málum herinar. Snemma á árinu var samkoma 
haldin fyrir sjúkrasjóSinn; er þaS fyrsta samkoman, 
sem getiS er um í fundabókunum aS haldin hafi veriS 
í því skyni, en sennilegt er aS til sjóSsins hafi veriS 
stofnaS í fyrstu meS samkomu. MeS byrjun nóvem- 
bermánaSar var meSlimatalan 183, sem er 55 fleira 
cn veriS hafSi einu ári áSur. I desember hafSi stúk- 
an bústaSaskifti. Flutti hún úr Assiniboine Hall í 
nýtt samkomuhús, sem GuSm. JónssonhafSilátiSreisa 
og nefnt var North 'West Hall. ÞaS var uppi yfir 
klæSasölubúS GuSmundar á suSvesturhorninu á Ross 
og Isabella strætum; og var lengi helzti samkomustaS- 
ur íslendinga. Þegar stúkan var nýflutt þangaS, hélt 
hún afmæiissamkomu aS vanda. 

Á þessu ári gekk GuSrún Jóhannsdóttir Búason í 
stúkuna. Er hún efalaust fremst allra bindindis- 
kvenna meSal Vestur-íslendinga og þó miklu víSar 
væri leitaS. Starfi hennar í þarfir stúkunnar og Regl- 
unnar yfir höfuS verSur lýst síSar í riti þessu. 

í byrjun febrúarmánaSar 1893 voru meSlimir 
stúkunnar 187. Má heita aS hún hafi staSiS í staS 
þaS ár, því í ágúst eru meSlimirnir 185. Fá ný mál 
hafa komiS til umræSu á fundum, aS því undanteknu 
aS í júlí er samþykt aS fara þess á leit viS umsjónar- 
mann veitingaleyfanna í fylkinu, aS áfengissala verSi 
ekki leyfS á fylkissýningunni þaS ár. Barnastúkan 
sem veriS hafSi undir umsjón og eftirliti beggja stúkn- 


— 20 — 


anna frá því hún komst á fót, var nú komin í all-mikla 
afturför. Gekk mjög erfiSlega aS fá hentugt húsnæSi 
fyrir hana og fleira virSist hafa veriS því til fyrirstöSu 
- aS hún þrifist vel. Samþykti stúkan Hekla snemma 
á árinu aS slíta sambandi sínu viS barnastúkuna. 
Hefirhún efalaust ekki álitiS mögulegt aS halda henni 
uppi lengur. 

Á stórstúkuþinginu 1893 var Jón Ólafsson, sem 
var einn af fulltrúum stúkunnar, kosinn stór-kanzlari 

Á þessum árum átti stúkan marga ötula starfs- 
menn. GuSmundur Jónsson tók fullan þátt í störfum 
stúkunnar og gegndi oft embættum æSsta templars og 
umboSsmanns. Var hann allra manna bezt aS sér í 
lögum og reglum og vildi láta fylgia þeim nákvæmlega 
Kristján Richter var einn af allra starfsömustu meS' 
limum stúkunnar. Gegndi hann mörgum embættum, 
þar á meSal embætti æSsta templars og var þráfald- 
lega í nefndum. Hann flutti nokkru eftir þetta til St. 
Paul í Minnesota og hefir dvaliS þar síSan, GuS- 
mundur GuSmundsson gullsmiSur — flutti síSar til 
Minneota og mun vera þar enn — var einn hinna öt- 
ulustu meSlima; hann gegndi bæSi embætti æSsta 
templars og ritara. Þá má telja SigurS Einarsson, er 
var æSsti templar og f jármálaritari, auk margra ann- 
arra starfa, sem hann hafSi á hendi fyrir stúkuna. 
Hann flutti alfariS til íslands skömmu síSar. Hann 
settist aS fyrst á Nesi í LoSmundarfirSi í NorSur- 
Múlasýslu og síSar á HánefsstaSaeyri í SeySisfirSi. 
Bjó hann þar til dauSadags áriS 1901. Var hann 
helzti forgöngumaSur þess aS stúka var stofnuS á 
ÞórarinsstaSaeyrum og mjög einlægur og áhugamikill 


— 21 — 


bindindismaSur hvar sem hann var. SigurSur var 
ættaSur frá Sævarenda í LoSmundarfirSi. BræSur 
tveir: Jón Jónsson og Árni Jónsson voru mjög vel 
starfandi meSlimir. Árni er enn í JKinnipeg, Jón 
er nú kaupmaSur vestur á Kyrrahafsströnd. Enn- 
fremur má nefna Þórhall Sigvaldason. Hann dó í 
Winnipeg áriS 1909. Bergsveinn Long, GuSm. And- 
erson og ýmsir fleiri, sem enn þá eru í stúkunni voru 
og í tölu hinna atkvæSameiri meSlima á þessum árum. 

Fundarbækur stúkunnar frá 18. ágúst 1893 til 
fyrsta febrúar 1895 eru glataSar. HvaS gerst hefir 
á því tímabili verSur ekki sagt meS neinni vissu. Á 
stórstúkuþinginu 1894, sem var haldiS í Brandon lof- 
uSu fulltrúar stúkunnar fyrir hennar hönd aS leggja 
15 dollara til útbreiSslumálsins, meS því skilyrSi aS 
sömu upphæS yrSi variS til útbreiSslu bindindis meS- 
al íslendinga; fulltrúar stúkunnar Skuld gerSu þaS 
sama. Sveinn Þorvaldsson, sem var einn af fulltrú- 
um stúkunnar á því þingi, var kosinn endurskoSari 
reikninga stórstúkunnar. 

MeSlimum fækkaSi áriS 1894- í febrúar 1895 er 
tala þeirra 139 og í ágúst sama ár er hún kominn niS- 
ur í 125. En þó stúkan væri í afíurför hvaS fjölda 
meSlima suerti var ýmislegt gert á því ári, sem ber 
vott um vakandi áhuga fyrir bindindismáliuu. Stúk- 
an gerSi tilraun til aS koma í veg fyrir aS áfengissala 
væri um hönd höfS þjóSminningardaginn annan ágúst. 
Var þá siSur aS forstöSunefnd íslendingadagsins gæfi 
einhverjum leyfi til aS selja mat og óáfenga drykki á 
staSnum, þar sem hátiSahaldiS fór fram. HöfSu þeir 
sem fengu leyfi þetta selt áfengi í laumi, sem var brot 


— 22 — 


á landslögum. Hvort þessi tilraun stukunnar hefir 
haft nokkurn verulegan árangur er ekki ljóst; eu víst 
er þaS, aS þessi ólöglega áfengissala átti sér staS eííir 
þetta. Um haustiS hélt stúkan tombólu til arSs fyrir 
sjúkrasjóS sinn, og nam ágóSinn af henni 60 dollurum. 
Stórstúkan var þá í f járþröng. HafSi hún ráSist í 
ýmislegt, sem hafSi kostnaS mikinu í för meS sér. 
SkoraSi hún þá á undirstiíkurnar aS hlaupa undir 
bagga meS sér. En meS því aS sum fjárútlát stór- 
stúkunnar þóttu næsta óþörf, var fjárbónum hennar 
ekki vel tekiS. Kom þá til tals á fundum stúkunnar, 
hvort ekki mundi ráólegt að reyna aS koma á fót íc- 
lenzkri stcrstúku. En ekkert var þó gert í því mál’, 
enda munu íslenzku stúkurnar tœplega hafa veriS 
nógu margar til þess aS mynda stórstúku, þó þaó 
hefði veriS vilji þeirra allra og leyfi fengist til þess. 
Einmitt um sama leyti, og ef til vill út af hinu bága 
ástandi stórstúkunnar, er fariS aS hreyfa því, hvor. 
ekki muni unt aS stofna fleiri íslenzkar stúkur. 
Nefnd var sett í það mál og heuni falið að leita sér 
upplýsinga út um bygSir fsleudinga í Manitoba. is- 
lenzkar stúkur voru þá til í Argyle-bygð og Selkirk, 
höfSu þær verið stofnaSar aS tilhlutun meSlima úr 
stúkunni Skuld. Nefndin gaf skýrslu í janúar 1896. 
Skýrir hún frá að hún hafi haft bréfaviSskifti viS fs- 
lendinga í Brandon og á Gimli og spurt eftir hvort 
tiltækilegt murdi aS stofna stúkur á þessum stöSum. 
Einnig kveSst hún hafa í hyggju aS skrifa til fleiri 
staSa. Frá Braudon höfSu þau svör komiS, aS þar 
vœri bindindisfélag, en aS sumir meSlimir þess vœru 
ekki mótfallnir aS því yrSi breytt í Good-Templara- 


—23— 


stúku; en frá Gimli kom þaS svar, aS enn sem komiS 
vœri, vœri ekki tiltækilegt aS stofna stúku þar. 

Um þessar mundir er því hreyft, hvort íslenz.«.u 
stúkurnar muni ekki geta ráSist í aS koma sér upp 
fundarhúsi. VarS stúkan Skuld fyrri til aS hreyfa 
því og gerSi Heklu samvinnutilboS. Nefnd var sett í 
máliS, en framkvœmdir urSu engár; enda hafa meun 
efalaust séS aS erfiSleikar voru margir og miklir. 

MeS byrjun febrúarmánaSar 1896 voru ineSlimir 
stúkunnar 127. ViS næstu ársfjórSungamót voru 
þeir orSnir 140. Ekki verSur séS í fundarbókunum 
hvort þeim hefir f jölgaS eóa fœkkaS þaS sem eftir var 
af árinu, en aS líkindum hefir talan staSiS nokkurn 
vegin f staS. Hlutavelta var haldin fyrir sjúkrasjóS- 
inn þaS ár og sömuleiSis afmælishátíS. 

Snemma á árinu 1897 gekst stúkan fyrir upplestrar- 
samkepni. Voru silfur- og gullmedalíur gefnar að 
launum þeim sem bezt báru fram, eins og siSur er í 
euskumælandi stúkum og bindindisféíögum. Er svo 
aS sjá sem ýmsir meSlimir hafi boriS all-mikinn áhuga 
fyrir þessu. Þá var einnig tekiS til umrœðu stofnun 
umdæmisstúkna. Var þaS mál rœtt all-ítarlega og 
fulltrúum á stórstúkuþing faliS áS bera þaS 'fram þar. 
En þrátt fyrir það varS ekkert úr því aS umdæmis- 
stúka kœmist á fót þá. 

Fjárhagur stúkunnar var mjög þröngur um þetta 
leyti. MeSlimirnir voru meS fœsta móti, sem þeir 
lengi höfSu veriS, og gjöld heimtust ekki vel inn. 
VarS fjárskorturinn Svo alvarlegur, aS stungiS var 
upp á aS fækka fundum stúkunnar um helming, til aS 
spara húsaleigu. Einnig voru fundir svo illa sóttir aS 


—24— 


sumum meSlimum þótti ógerlegt að lialda þeim uppi í 
hverri viku yfir sumartímann. Sem betur fór voru 
margir á móti því aS fundum væri fækkaS; álitu þeir 
aS þaS væri stór hnekkir fyrir stúkuna og mundi 
veróa örsök til þess aS áhugi dofnaSi enn meira hjá 
mörgum. NáSi uppástungan ekki fram aS ganga. En 
til aS sýna aS sparnaSarhugmyndin var ekki ástæSu- 
laus, má geta þess, aS meS byrjun maí-ársf jórSungs 
átti stúkan aS eir.s 30 cents í sjóSi, þegar búiS var aS 
borga stórstúkuskattinn. MeSlimir hennar voru þá 
124 talsins. 

Um þetta leyti komu stjórnmál nokkaS til umræSu 
á fundum. BindindismaSur nokkur, E. L. TayloraS 
nafni, bauS sig fram til þingsetu í sambandsþinginu 
fyrir Winnipeg. Var hann flokksleysingi og mæltist 
til fylgis bindindismanna. MikiS var um þaS talaS. 
hvort íslenzkir Good-Templarar ættu aS stySja hann 
eSa ekki. Voru menn ekki samdóma um það. Víst 
náSi Taylor þessi ekki kosningu í þaS skifti. 

Á miSju þessu ári var aftur byrjaS aS gefa út 
skrifaS blaS í stúkunni til upplestrar á fundum. Var 
Jón Kjærnested, sem einna bezt hafði gengist fyrir 
útgáfu fyrra blaSsins ritstjóri þess. En ekki gekk 
greiSlega aS halda þessu blaSi viS. LagSist þaS niS- 
nr aftur eftir stuttan tíma vegna stuSningsleysis meS- 
limanna. 

SjúkrasjóSs hlutaveltan, sem haldin var þetta ár 
gaf af sér um 100 dollara. í desember hélt stúkan 
tíu ára afmæli sitt. Var vandaS til þess eftir föngum. 
Var þá safnaS skýrslum yfir hve margir hefðu gengiS 
í stúkuna frá 'byrjun, og reyndust þeir að vera 703. 


—25— 


En úrgengnir, burtviknir, reknir og dánir voru 570. 
Var meSlimatalan þá, þegar stúkan var tíu ára göm- 
ul 133. 

Árió 1898 var merkisár í sögu bindindismálsins í 
Kanada, vegua atkvæðagreiSslu um áfengisfölubann, 
sem þá fór fram um land alt. Lét sambandsstjórnin 
atkvæSagreiSslu þessa fara fram samkvæmt loforSi, 
sem flokkur hennar hafSi gefiS áSur en hann komst aS 
völdum. Mál þetta var mikiS rætt í blöSunum áSur 
en atkvœSagreiSslan fór fram. RituSu nokkrir meS- 
limir stúkunnar Heklu þá greinar í íslenzku blöSin 
meS banninu og stúkan veitti 20 dollara úr sjóSi sín- 
um til undirbúnings málsins fyrir atkvæSagreiSsluna. 
Meiri hluti allra atkvæSisbærra manna greiddu at- 
kvæSi meS banninu, en þó lét stjórnin undir höfuS 
leggjast aS leggja bannlagafrumvarp fyrir þingiS. 

Á þessu ári heimsóttu tvær merkar bindindiskon- 
ur ’Winnipeg. Ungfrú Ólafía Jóhannsdóttir var á 
ferS um áramótin. Tóku íslenzku stúkurnar rausn- 
arlega á móti henni og gáfu henni gullúr í heiSurs og 
þakklætisskyni fyrir starf hennar í þarfir bindindis- 
málsins. Flutti hún ræSur á fundum stúknanna og 
víSar. Um sumariS kom ungfrú Jessie Forsyth og 
var henni veitt móttaka af öllum stúkum bæjarins í 
sameiningu. 

Þegar hagur stúkunnar stóS sem lakast sáu menn 
aS ekki dugði annað en fjölga meSlimum. Voru verð- 
laun gefin þeim sem komu meS flesta nýja meðlimi í 
stúkuna. Hafði þetta góSar afleiðingar, því frá árs- 
byrjun 1898 til oktobermánaðarloka gengu 40 nýjir 
meðlimir í stúkuna og á næsta ári gengu um 80 manns 


—26— 


í haria; hér er taliö til fyrsta febrúar árió 1900. Þá 
gengu einu sinni 29 inn á einum fundi. Stúkan Skuld 
var þá í miklum uppgangi. Siguröur Júl Jóhannesson, 
sem er öllum íslenzkum bindindismönnum kunnur, 
var nýgenginn í hana og dró aó henni f jölda nýrra 
meólima. Hleypti þaö kappi í marga meðlimi Heklu 
með að veróa ekki á eftir. Fleira var þó gert en að 
fjölga meðlimum. Snemma ársins 1899 var nefnd 
kosin til að vinna, ásamt nefndum úr öðrum bindind- 
isfélögum, aó því að koma i veg fyrir ólöglega áfeng- 
issölu. Einnig tók stúkan þátt í því að áskorun var 
send til fylkisstjórnarinnar um að semja strangari vín- 
sölulög. Bréf voru rituð mörgum nafnkendum Is- 
lendingum í "Winnipeg og víðar og þeir beðnir að 
svara og segja álit sitt á bindindismálinu. Nokkrir 
þessara manna svöruðu. Voru svörin lesin á fundum 
og virðist stúkan hafa verið vel ánœgð með þau. 

Með byrjun ársins 1900 var húsbyggingarmálið 
tekið fyrir. Var þá leitað nákvœmra upplýsinga um 
hvað fundarhús við hæfi íslenzku stúknanna mund- 
kosta. Áætlaði byggingarmeistarinn, sem fenginn var 
til að gera uppdrátt og kostnaðaráætlun að kostnað 
urinn mundi verða um 15,500 dollara. Engin tiltök 
voru að leggja þá út í að byggja vegna fjárskorts. 
Var byrjað á að mynda byggingarsjóð og tvær sam- 
komur haldnar í því skyni. Einnig var gert ráð fyrir 
að safna fé meðal íslendinga í bænum. Átti svo að 
byrja að byggja strax og nægilega mikið fé væri feng- 
ið- En eins og við var að búast fekst ekki nægilega 
mikið fé á stuttum tíma. 

Undir árslokin 1900 hafði stúkan nær 300 með- 


—27— 


limi. Fjárhagur hennar var í góóu lagi. SjúkrasjóS- 
urinn fór vaxandi meS ári hverju, því hlutavelturnar 
sem haldnar voru á hverju hausti, gáfu æ meira af 
sér eftir því sem tímar liSu. Og aS sama skapi uxu 
fjárveitingar til sjúkra meSlima. AfmælishátíSir voru 
haldnar þau árin, sem þaó hefir ekki veriS tekiS sér- 
staklega fram um hér aó framan. 

Á stórstúkuþingi 1897 var einn meSlimur stúkunn- 
ar kosinn í embætti í stórstúkunni, ungfrú Helga H. 
Johnson, stór-varatemplar. í stórstúkutíSindunum ár- 
iS 1898, er þess ekki geíiS, aS neinn meðlimur úr 
Heklu hafi verið kosinn, en næsta ár var Helga H. 
Johnson aftur kosinn stór-varatemplar og Ingvar Búa- 
son stórritari. 

Um þetta leyti var hagur stórstúkunnar meS bág- 
bornasta móti; var hún kominn í því nær 600 dollara 
skuld. HafSi hún um nokkur ár gefiS út blaS, sem 
ekki borgaSi sig og ýms önnur miSur hyggileg f jár- 
eySsla hafSi átt sér staS. Átti talsverS óánægja sér 
staS út af ráSsmensku þeirra,sem fremstir voruí fram- 
kvæmdarnefndinni. Má segja aS íslendingar tækju 
nú viS stjórn stórstúkunnar aS mestu leyti. Á stór- 
stúkuþinginu áriS 1900 voru þessir meSlimir úr Heklu 
kosnir í embætti: GuSm. Anderson stór-kanzlari, 
Ingvar Búason stórrítari, Guðrún Jóhannson stór- 
varatemlar og Helga H. Johnson stór dróttseti. 

Margra meSlima, sem unnu með sérstökum áhuga 
aS málum stúkunnar fyrir og um þessar mundir, 
mætti minnast, ef rúm leyfSi. Auk þeirra, sem áSur 
hefir veriS minst á, má nefna Jóhann Bjarnason, Ing- 
var Búason, Pétur Thomson, Ólaf Ólafsson, Karl 


—28— 


Anderson, Þórhall Sigvaldason, Isak Jónsson, 'Willi- 
am Christjánsson, Kristján Stefánsson, Jón Hallsson, 
Sveinbjöru Gíslason o. fl. Gegndu þessir menn tíSast 
embættum og trúnaSarstörfum í stúkunni. Af konum 
og stúlkum, sem mikiS unnu í þarfir stúkunnar á þess- 
um tímum.má nefna: Valgerði Finney (Jósefsson) ÞuríSi 
Long, Agnesi Jónsdóttur, Signýu Olson, Svanborgu 
Pétursson, Þorbjörgu Þorgeirsson, Helgu H. Johnson, 
(Thomson) og systur hennar Halldóru (Bjarnason), 
GuSrúnu Jóhannsson, sem áSur hefir veriS nefnd, 
Guórúnu FriSriksson, Sigríði Jónsdóttur og Þórunni 
Björnsson. Fleiri mætti telja, ef rúm leyfSi. 

Tuttugustu öldina byrjaSi stúkan meS því aS 
þoka meðlimatölu sinni drjúgum upp á viS. I byrjun 
febrúar voru meðlimirnir orSnir 320. Fæstir munu 
sjá nýja öld renna upp án þess aS hyggja á einhverja 
nýbreytni og er því sízt að furSa þó stungiS væri upp 
á ýmis konar nýbreytni framan af árinu 1901. Fyrst 
var all-mikið rætt um stofnun heilsuábyrgSar í sam- 
bandi við stúkuna. Voru upplýsingar fengnar um 
það mál. En þegar til kom leizt mönnum ekki vel á 
þaS fyrirtæki. Þá var fariS aS tala um, hvort ekki 
væri gjörlegt að koma á fót bókasafni, er síúkan ætti. 
En ekki þótti þaS heldur gjörlegt. Voru sumir meS 
því, aS fariS væri fram á viS bæjarstjórnina, aS hún 
keypti íslenzkar bækur í bókasafn bæjarins, sem al- 
menningur hefði aðgang aS. En áldrei mun þaó hafa 
orðiS meira en ráSagerS. Þýðingarmesta máliS, sem 
kom til umræSu var stofnun lækningasjóðs fyrir 
drykkjumenu. Var nefnd sett til aS íhuga máliS. Hún 
fékk loforS frá eigendum ofdrykkjulækningarstofn- 


—29— 


unar einnar (Keeley Cure) um talsverSan afslátt fyr- 
ir þá sem stúkan sendi til lækningar. RáSlagSi nefnd- 
in stúkunni aS stofna lækningarsjóð meS því að leggja 
fram fé úr sjóði sínum, er svaraði tíu centum af hverj- 
um karlmanni og fimm centum af hverjum kvenn- 
manni á ársf jórSungi hver jum, og verja því síðan til 
aS hjálpa öreiga drykkjumönnum til aS fá lækningu. 
Náttúrlega hefði þetta orðiS of hátt tillag, ef á hefSi 
reynt, en sjóSurinn var aldrei myndaSur. Samt mun 
stúkan hafa hjálpað einum meSlim sínum til aS taka 
lækningu um þetta leyti, meS því aS lána honum 25 
dollara. 

í ágúst 1901 var 50 ára afmæli Reglunnar haldiS 
hátíðlegt. Tók stúkan þátt í því meS öðrum stúkum í 
bænum. Einn meSlimur stúkunnar, Ingvar Búason, 
hélt ræSu á samkomu þeirri, en henni var stýrt af 
séra Jóni Clemens, er þá var stórtemplar. Meðlimum 
stúkunnar f jölgaði nokkuS eftir því sem á árið leiS. 
í nóvember voru þeir orðnir 333. Um haustiS var 
talað um að stofna íslenzka stórstúku. Hefði þaS 
verið auSveldara þá en áður, þegar sumir meSlimirn- 
ir voru þess fýsandi. En margir voru því mótfallnir. 
SögSu, sem satt var, aS þaS eyðilegSi þær enskumæl- 
andi stúkur, sem til væru og ekki gætu haldiS upp- 
stórstúku af eigin rammleik. 

Um veturinn 1902 vargengiS til atkvæSa um vín- 
sölubann í Manitobafylki. Stjórnin, sem þá var kom- 
in aS völdum, hafSi lofaS aS láta slíka atkvæSa- 
greiSslu fara fram, ef hennar flokkur yrSi sigursæll í 
kosningabaráttunni. Var þaS efalaust meSfram því 
loforSi aS þakka aS stjórnin komst aS. Þegar til at- 



—30— 


kvæSagreiSslunnar kom, höfSu bæSi bindindismenn 
og andstæSingar þeirra mikinn viSbúnaS. Stúkan 
Hekla tók drjúgan þátt í því verki. BorgaSi hún úr 
sjóSi sínum fyrir eina útgáfu blaSsins Dagskrá II, cem 
var gefiS út af SigurSi Júl. Jóhannessyni, er var einn 
af allra-ötulustu leiStogum bindindsmanna í Winnipeg, 
Einnig gekst stúkan fyrir fundarhöldum, svo máliS 
yrSi sem bezt rætt; og margir meSlimir hennar lögSn 
á sig mikla fyrirhöfn til aS afla vínsölubanninu fylgis. 
Mótspyrnan gegn því var mjög sterk og féll atkvæSa- 
greiSslan þannig, að ekki varS nógu mikill meiri hluti 
meS vínsölubanni til þess aS þaS kæmíst á; enda var 
meiri hlutinn, sem lögin ákváSu aS þyrfti til að sam- 
þykkja vínsölubann, ósanngjarnlega hár, þrír fimtu 
hlutar allra atkvæSa, BáSu bindindismenn þá stjórn- 
ina aS breyta lögunum þannig, aS ekki þyrfti nema 
meiri hluta atkvæSa til aS ráSa úrslitum. Var það 
gert, og hefir meiri hluti atkvæSa gilt síSan í atkvæSa- 
greiSslu um vínbann í sveitum og bæjum (local option). 

Þennan vetur var talsverSur áhugi meSal meSlima 
stúkunnar meS þaS aS koma upp stúkum út um 
bygSir Islendinga. . Einn meSlimur stúkunnar, GuS- 
mundur Anderson, ferSaSist um Nýja-ísland og stofn- 
aði þar tvær stúkur: aðra aS Geysi og hina aS Hnaus- 
um. Veitti stúkan dálitla fjárupphæS úr sjóSi sínum 
til aS borga ferðakostnaðinn. Ári áSur hafSi stúkan 
einnig borgað ferðakostnað eins af meðlimum sínum, 
Bergsveins M. Longs, til Gimli, er hann fór þangað 
til aS reisa við stúku þar, sem var hætt aS starfa. 
Síðar á árinu 1902 áttu ýmsir meðlimir stúkunnar 
góðan þátt í því að sænsk stúka var stofnuS í Winni- 


—31— 


peg. Nokkrir Svíar, er verið höfðu Good-Templarar 
í SvíþjóS, settust að í Winnipeg. Bjuggust þeir við 
að fínna einhverja bindindisstarfsemi meðal landa 
sinna; en er þeir fundu hana ekki sneru þeir sér til 
íslenzkra bindindismanna. Var þeim veitt öll aðstoS, 
sem unt var að láta í té, til aS koma á fót sænskri 
stúku. Sérstaklega gengu þœr ungfrú Helga H. John- 
son og ungfrú Guðrún Jóhannson, vel fram í því 
máli. Reglan blómgaSist mjög vel meðal Svíanna í 
"Winnipeg, enda fluttu þeir meS sér áhuga fyrir mál- 
efninu aS heiman frá föðurlandinu. Nú eru hér tvœr 
sænskar stúkur, báðar öflugar og framfaramiklar. 

Alt þetta ár má heita aS meðlimatalan stœði í staS; 
lœkkaði ofurlítiS fyrri hluta ársins, en hækkaði svo 
aftur síðari hlutann. ViS árslokin var hún um 330. 

Með ársbyrjun 1903 var húsbyggingarmálið tekið 
fyrir á ný. Húsið, sem stúkan notaði til fundarhalda 
var, ýmsra orsaka vegna, orSið ónógt. Þar aS auki 
var það á þeim staS, sem sýnilegt var aS mundi inn- 
an skamms verða all-langt frá aðalstöðvum íslendinga 
í bœnum. Voru menn á þeirri skoSun, að ekki mætti 
lengi dragast, aS koma upp hentugu heimili fyrir fé- 
lagsskapinn. Snemma í janúar kaus stúkan nefnd til 
aS leita eftir húslóð á hentugum stað. Samskonar 
nefnd var kosinn í stúkunni Skuld skömmu síðar, því 
það var skoSun og vilji allra, aS stúkurnar sameinuSu 
sig með þetta fyritæki. Nefndin .gaf von bráðar 
skýrslu. Hafði hún í hyggju aS kaupa lóS á Sher- 
brooke stræti, skamt frá Notre Dame avenue og þótti 
öllum það góður staður. Ekki varð samt af því aS 
þar væri keypt; lóðin reyndist of dýr, þegar til kom. 


32 


Var þá leitað fyrir sér annarsstaSar, og að lokum 
keypt lóð á Young strætiskamt frá Notre Dame aven- 
ue, fyrir 1700 dollara. LóSinni fylgdi gamalt hús og 
smáhýsi sem leigja mátti. Kaupskilmálarnir voru 
þannig: að 500 dollara átti aS borga strax og afgang- 
inn aS þremur mánuSum liðnum. Stúkan Hekla átti 
ofurlítinn byggingarsjóS. Var bætt við hann úr stúku- 
sjóói þar til hennar hluti af fyrstu borguninni var 
fenginn. Var nú strax tekið til að safna fé, bœði 
með samskotum og samkomum, og kom nokkurt fé inn 
á þann hátt. Einnig gáfu húsin, sem stóðu á lóSinni 
ofurlítiS af sér. Skömmu eftir að lóðin var keypt voru 
báSar stúkurnar löggiltar undir lögum fylkisins, og 
voru þær í löggildingarskjalinu nefndar: The Iceland- 
ic Good-Templars of Winnipeg. Um leiS og löggild- 
ingin fór fram, var kosin sameiginleg fulltrúanefnd 
(Trustees), sem annast skyldi um húsbyggingarmáliS 
og hafa umsjón yfir hinni sameiginlegu eign stúkn- 
anna. I fyrstu fulltrúanefndinni voru þessir menn: 

Gubm. Anderson. 

Teitur Ihomas. 

Kristján Stefánsson. 

ísak Jonsson. 

Árni Anderson. 

Fribrik Swanson. 

Hergeir Danielsson. 

Jón Óláfsson. 

Gunnl. Jóhannsson. 

Ekki var hugsað til aS byggja að svo komnu, en 
gerður var uppdráttur og kostnaðaráœtlun, sem þó 
















—33— 


ekki var notaUur, því flestum þótti í of mikiS ráðist aS 
byggja eftir lionum. 

Um voriS 1903 var stofnuð enskumælandi stúka í 
Winnipeg. Allar eldri stúkurnar, þar á meSal Fort 
Garry stúkan, sem áSur hefir veriS minst á, og sem 
lengi var mjög fjölmenn og öflug stúka, voru fyrir 
nokkru lagSar niSur. HöfSu ýmsir af meðlimum 
þeirra gengið í félagiS RoyalTemplarsof Temperance, 
sem var og er mjög sterktbindindisfélagíKanada,meS 
lífsábyrgS fyrir meðlimi sína og fleiru þess háttar. Is- 
lendingar höfSu að heita mátti einir haldiS Reglunni 
viS um nokkur ár. Þessi nýja stúka var stofnuð af 
mönnum, er voru nýkomnir frá Englandi og höfSu 
tilheyrt Reglunni þar. Guðmundur Anderson, er þá 
var stórtemplar stofnsetti stúkuna og fleiri meðlimir 
Heklu studdu hina nýju stúku af alefli fyrst framan af, 
Var það íslenzkum Good-Templurum hið mesta fagn- 
aSarefni, að enskumælandi stúka komst aftur á fót í 
bænum. 

Þegar hag reglunnar var svona komiS, álitu nokkrir 
meðlimir íslenzku stúknanna, aS lang-bezt væri aS 
stofna íslenzka stórstúku. Var þaS mál rætt fram og 
aftur árið 1902 og komst þá fyrir stórstúkuþing. En 
margir voru því mótfallnir og álitu aS þaS mundi 
ekki hafa góSar afleiSingar í för meS sér fyrir Regluna 
í heild sinni. Þegar ekkert varð úr stofnun íslenzkr- 
ar stórstúku, vildu ýmsir aS stofnuð yrði íslenzk um- 
dæmisstúka. Umdæmisstúkur voru ekki til í umdæmi 
stórstúkunnar. Málið var lagt fyrir stórstúkuþing 
1905 að tilhlutun nokkurra meðlima Heklu og Skuldar 


—34— 


og sænsku stúkunnar Framtidens Hopp. Stórstúkan 
vísaði því til framkvæmdarnefndarinnar. en þar sem 
fáir í henni voru meðmœltir stofnun umdæmisstúku, 
varS ekkert af framkvæmd í því máli. 

Meðlimum stúkunnar f jölgaði nokkuð þetta ár, voru 
þeir viS árslokin um 350. Hlutavelta var haldin fyrir 
sjúkrasjóSinn og einnig afmælishátíS, auk annara sam- 
koma til arðs fyrir byggingarsjóSinn og fleira. 

Einhverntíma um þetta leyti var stofnuS barna- 
stúka undir gæzlu íslenzku stúknanna. Stúkan Hekla 
lagSi fram dálitla peningaupphæS á móti stúkunni 
Skuld, til stuSnings henni, en ekki gekk vel aS halda 
henni viS og lagðist hún víst fljótt niSur aftur. 

í janúar 1904, var skrifuSu blaSi komiS á gang, 
sem var lesiS á fundum. Þrír meðlimir stúkunnar: 
Kristján Stefánsson, Páll S. Pálsson og GuSm. Árna- 
son gengust fyrir því. BlaSiS flutti helst smágreinar 
og fréttir um bindindismáliS og ýmislegt til skemtun- 
ar. BlaS þetta var nefnt ,,Neisti“. Er þaS ennþá 
viS lýSi, þó ekki hafi það komiS út stöSugt síSan þaS 
byrjaSi. Auk þeirra, sem stofnuðu,þaS hafa ýmsir séS 
um útgáfu þess, þar á meSal Eggert J. Árnason, Björn 
E. Björnsson og nú síSast Stefán Einarsson. Hefir 
oft þótt góS skemtun aS því á fundum. 

Um voriS 1904 var þriSja íslenzka stúkan stofn- 
uS í Winnipeg. Hlaut hún nafniS ,,ísland“, og var 
stofnuS af nokkrum meSlimum, sem gengiS höfSu úr 
stúkunni Skuld út af ágreiningi um eitt og annaS, sér- 
staklega þó umræSur snertandi trúmál á stúkufund- 
um. Fleiri bættust og viS. Enginn minsti ágreining- 
ur átti sér staS milli stúkunnar Heklu og þessarar nýju 


—35— 


stúku. Stúkan ísland tók all-miklum framförum fyrst 
í staS og eignaSist marga dugandi meSlimi. En meS 
tímanum tapaSi hún sumum af stofnmeSlimum sínum 
og aSrir bættust ekki viS í staS þeirra. Hætti stúkan 
loks starfi, eins og skýrt mun verSa frá síSar. 

AS öSru leyti var þetta ár fremur viSburSalítiS. 
MeSlimatalan stóS hér um bil í staS, fækkaSi þó nokk- 
uS; viS byrjun nóvemberársfjórSungsins hafSi stúkan 
346 meSlimi. 

Eins og á hefir veriS vikiS skipuSu íslendingar 
meiri hluta embœtta í stórstúkunni á þessum árum. 
SkipuSu meSlimir úr Heklu sum vandasömustu em- 
bættin svo árum skifti. ÁriS 1901 var ungfrú GuSrún 
Jóhannsson (Búason) kosin stórritari og gegndi hún 
því embætti í 10 ár, til 1911 meS stakasta dugnaSi 
og áhuga. Má segja aS framfarir Reglunnar í um- 
dæmi stórstúkunnar á þeim árum hafi veriS henni aS 
þakka fremur en nokkrum öSrum einstökum manni 
eSa konu. Sama ár var ungfrú Helga H. Johnson 
kosin stór-gjaldkeri. Ári síSár var GuSm. Anderson 
kosinn stór-templar. HafSi hann þaS embætti í tvö 
ár og síSar eitt ár 1906—7. Var hann mjög vinsæll 
stór-templar og vann einlæglega aS framförum Regl- 
unnar. Bergsveinn M. Long var kosinn stór-gjald- 
keri 1902 og aftur 1905 og síSan stöSugt endurkosinn 
í þaS embætti til 1911. Rækti hann þaS ávalt meS 
mestu alúS og samvizkusemi. Húsfrú Nanna Benson, 
sem gerSist meSlimur Heklu 1904 var kosin stór- 
gæzlumaSur ungtemplara 1905. ÁSur, meSan hún 
var meSlimur Skuldar, hafSi hún veriS stór-varatempl- 
ar. ASrir meSlimir stúkunnar, sem á þessum árum 


—36— 


höfSu embætti á hendi í stórstúkunni voru Ingvar 
Búason stór-kapelán, ungfrú Halldóra P. Johnson 
stór-dróttseti og gæslumaSur kapplestra og Björn 
Hallsson stór-vörSur. 

Á hástúkuþinginu, sem haldiS var í Stokkhólmi í 
SvíþjóS 1902, mætti Ingvar Búason fyrir hönd stór- 
stúku Manitoba og NorSvesturlandsins. Var þaS í 
fyrsta sinn sem Vestur-íslendingur mætti á hástúku- 
þingi. MeSan Fort Garry stúkan var viS lýSi var 
Thomas Nixon, sem áSur hefir veriS minst á, oftast 
kosinn erindreki stórstúkunnar á hástúkuþingin. 
HeiSur sá, sem Ingvari Búasyni var sýndur meS þess- 
ari kosingu var vel verSskuldaSur, því hann var mjög 
ötull og einlægur bindindismaSur. Því miSur naut 
stúkan Hekla ekki lengi vinnu hans eftir það, Því 
hann dó sumariS 1904 á bezta aldri. 

ByggingarmáliS hafSi legið niðri um tíma, en vor- 
i3 1905 var þaS aftur tekiS til meSferSar. Lóðin á 
Young stræti reyndist óhentug, vegna þess að íslend- 
ingar fluttu þá margir lengra vestur í bæinn, er þeir 
gátu selt hús - sín og lóSir á strætum þar í kring fyrir 
gott verð. LóSin var þess vegna seld fyrir 2640 doll- 
ara. HöfSu stúkurnar þá grætt rúm 900 dollara þau 
tvö ár, sem þær áttu hana og fengiS þar aS auki nokk- 
uð í leigu fyrir húsin. Um haustiS var svo keypt lóS 
á horninu á Sargent ave. og McGee stræti, sem var 
mjög hentugur staSur, fyrir 1225 dollara. Var nú 
tekið til óspiltra málanna meS aS koma upp húsi, því 
stöSugt urðu ókostir húss þess, sem notað var, tilfinn- 
anlegri. VoriS 1906 var byrjaS aS byggja og var 
bygt stórt og rúmgott fundarhús með tveimur sam. 


—37— 


komusölum, sem rúma 400 manns sá minni og 600 sá 
stærri. HúsiS er úr múrsteini traustlega bygt. Var 
þaS ekki eingöngu bygt sem fundarliús, heldur einnig 
sem alment samkomuhús. Snemma í september var 
hornsteinninn lagSur meS all-mikilli viðhöfn. Húsfrú 
Sezelja Eggertsson koná Ásbj. Eggertssonar, sem jþá 
var formaSur fulltrúanefndarinnar, lagSi steininn. 
Litlu eftir áramótin va'r húsiS fullgert. Var byrjað 
aS halda fuudi í því seint í janúar 1907. MeSan á 
byggingu þess stóð ög ávalt síSan lagSi hvor stúka 
fram sinn helming af kostnaSi. Talsvert var rœtt um 
áSur en byrjaS var aS byggja, hvort stúkan ísland 
gæti orSiS meSeigandi í húsinu, Margir voru þess fýs- 
andi, en þó mætti þaS nokkurri mótspyrnu í fulltrúa- 
nefndinni. Og þar sem stúkan ísland var ekki þess 
megnug að bera þriSja hluta kostnaSarins, varS ekk- 
ert úr því aS hún yrói meS. Allur kostnaSur viS hús- 
bygginguna varð eðlilega miklu meiri en þaS sem 
stúkurnar gátu lagt fram og safnaS í viðbót viS and- 
virSi lóðarinnar á Young stræti. Nefndin varS aS 
taka all-hátt lán gegn veði í húsinu,- Var oft œði erf- 
itt fyrstu tvö til þrjú árin aS standa í skilum meS af- 
borganir af láuinu. Hlupu þá ýmsir áf nefndarmönn. 
um stundum undir bagga meS skyndilán frá sjálfum 
sér.' Þegar samskota var leitaS, bæði meSan á by-gg- 
ingu hússins stóð og síðar, þegar greiSa þurfti skuldir, 
gekk mjög vel aS fá þau. Meðlimirnir lögðust allir á 
eitt, er þeir sáu aS nauSsynlegt var að safna fé. Einn- 
ig gáfu nokkrir menn, sem ekki tilheyrSu stúkunum 
all-ríflegar gjafir. MeSlimir stúkunnar Heklu gáfu og 
söfnuSu í byggingarsjóSinn 3939 dollurum. HúsiS 


—38— 


kostaSi, meS sætum og öSrum munum tilheyrandi 
17612 dollara og 45 cent. Á þeim sex árum, sem lió- 
in eru síSan það vár bygt, hefir lóðin, sem þaS stend- 
ur á, hækkaS mjög mikiS í verSi; mun ékki of mikiS í 
lagt nú aS meta lóS og hús 25000 dollara virSi. Full- 
trúanefndin hafSi aS öllu leyti umsjón yfir byggingar- 
fyrirtækinu og réSi allri gerS hússins. Þessir menn 
voru í henni meSan húsbyggingin stóS yfir: 

Kristján Stefánsson. 

Jóhannes Sveinsson. 

Bjarni Æagnússon. 

Jón Tr. Bergmann. 

Gunnlaugur Jóhannsson. 

Ásbjörn Eggertsson. 

Gubmundur Bjarnason. 

Sigfús Jóelsson. 

Magnús Jónsson. 

Um þaS leyti sem húsið var fullgert lögSu nokkr- 
ar konur og stúlkur úr stúkunni út í þaS stór-fyrirtæki 
aS kaupa hljóSfæri (píanó) er kostaSi um 900 dollara, 
fyrir stærri fundarsalinn í húsinu. MynduSu þær fé- 
lag, er þær nefndu ,,Hörpu“, sem hafSi það eitt fyrir 
markmiS að safna peningum til að borga fyrir hljóS- 
færiS. FélagiS vann vel og dyggilega aS þessu ætlun- 
arverki sínu þar til því var lokiS. Um leiS og þaS 
síSasta af andvirSi hljóSfærisins var goldiS, gaf félagið 
stúkunni þaS og hætti síSan aS starfa. Var þetta 
mjög vel af sér vikiS og mátti kalla í mikið ráSist af 
fáum stúlkum. En sigursæll er góSur vilji. 

Snemma á árinu 1906, kom til tals aS sameina 


—39— 


stúkurnar Heklu og Skuld. Hugmyndin átti upptök 
sín hjá Skuld. Hafa þeir, sem fyrstir komu fram meS 
hana, efalaust álitið, aS þaS mundi styrkja félagsskap- 
inn. Mál þetta fekk daufar undirtektir hjá Heklu. 
Nefnd var sett til aS íhuga þaS; en hún réSi stúkunni 
frá aS renna saman við aSra stúku. Hélt hún fram, 
eins og margir aSrir, aS málefnið hefSi engan hag af 
því. Féll svo mál þaS aS sjálfsögSu niSur. 

Veturinn 1906 voru nokkrar kapplestrarsamkom- 
ur haldnar og rann ágóðinn af þeim í byggingarsjóS- 

Alt það ár hélst meSlimatalann við þaS sama aS 
heita mátti: var hún um 430 og nokkuó þar yfir stund- 
um. Enginn afmælishátíS var haldin það ár, sem 
stafaSi af annríki viS húsbygginguna. Mun þaS vera 
eina áriS síSan stúkan varS til, sem afmælishátíS hefir 
ekki veriS haldin. SjúkrasjóSshlutavelta var þó 
haldin. 

Tilraun var gerS aS f jölga meSlimum þegar flutt 
var í nýja húsið og bar hún góSan árangur. Á hálfu 
ári f jölgaSi meSlimunum um hér um bil 50, voru í 
byrjun ágúst 1907 392. Þá síðari hluta vetrar og um 
voriS var fariS aS undirbúa stofnun barnastúku. 
Komst hún á fót og eignaðist brátt marga meSlimi. 
Fyrsti gæzlumaSur hennar frá Heklu, var húsfrú 
GuSrún Skaptason. DafnaSi barnastúkan mjög vel 
undir stjórn hennar. Síðar fór henni nokkuS aftur, 
en er þó ennþá starfandi meS góðum árangri. Má 
þaS undarlegt heita, hversu erfitt hefir veriS aS halda 
barnastúkum viS til lengdar í skjóli jafn fjölmennra 
stúkna og Heklu og Skuldar, og verSur naumast öSru 


—40— 


um kent en áhugaleysi meSlimanna á þeim mjög þýS- 
ingarmikla hluta bindindisstarfsins. 

ViS árslokin 1907 sýndu skýrslurnar aS 122 meS- 
limir höfSu gengiS í stúkuna á því ári. 

Því miSur hélt meSlimunum ekki áfram aS f jölga, 
heldur fækkaSi hiS næsta ár og einnig áriS 1908. 
VarS tala þeirra um tíma rúm 300. Mun það hafa 
stafaS af því aS ýmsir ætluSu, aS stúkunum mundi 
veitast erfitt aS standa straum af húsinu. En ekki 
leiS á löngu áSur en meSlimunum færi aftur aó f jölga. 

Tuttuga ára afmæli stúkunnar var haldið 1907. 
Var vandaS til þess eftir bestu föngum. 

Veturinn 1908 var myndaSur leikflokkur í sam- 
bandi viS stúkurnar. Sýndi hann nokkura leiki þá 
um veturinn og næsta vetur. Samskonar flokk höfSu 
stúkurnar haft nokkurum árum áður. En lítiS var 
annaS en fyrirhöfnina upp úr því aS hafa. fslending- 
ar í Winnipeg eru of fáir til þess aS hægt sé aS sýna 
sjónleiki meðal þeirra meS nokkrum verulegum hagn- 
aSi. 

ÁriS 1909 var Umdæmisstúka stofnuS í "Winnipeg. 
Vora þaS enskir Good-Templarar, sem einkum geng- 
ust fyrir því. íslenzku stúkurnar tóku nokkurn þátt 
í starfi hennar fyrst framan af. En málsins vegna og 
annara orsaka hefir sú þáttaka fariS mjög rénandi síS- 
ari árin; enda hefir alt starf umdæmisstúkunnar veriS 
fremur ófullnægjandi og hennar ekki beinlínis þörf. 

Árið 1910 var fremur viSburSalítiS. MeSlimum 
gerSi hvorki aS fjölga né fækka þaS ár aS neinum 
mun. Þing yfirstórstúku Kanada (National Grand 
Lodge) var haldiS í Winnipeg þaS ár. Þá um sumariS 



—41— 


gerSi stúkan áskorún til forstöSunefndar þjóSminn- 
ingardags íslendinga, þess efnis aS sjá um af fremsta 
megni, aS áfengi yrói ekki um hönd haft á skemti- 
staSnum þann dag. Fekk áskorun sú góSar undir- 
tektir. Einnig tók stúkan þátt í að áskcrun varsend til 
fylkisstjórnarinnar frá mörgum bindindisfélögum, um 
umbætur á vínsölulögum fylkisins. 

Þegar nokkuð kom fram á áriS 1911 fór meSlim- 
um aftur aS fjölga. Fyrsta ágúst voru þeir 326 og 
fór svo stöSugt fjölgandi til ársloka. ÞaS ár gengu 
rúmir 80 nýir meSlimir í stúkuna og bar einn bróðir, 
Magnús Skaftfeld 25 þeirra upp. Mun þaS vera þaS 
mesta, sem nokkur einn meSlimur hefir gert á einu ári 
í því aS f jölga meðlimum. Sýndu nokkrir bræSur 
honum ofurlítinn viSurkenningarvott fyrir dugnaS 
hans meS því aS sæma hann ofurlítilli gjöf, úrkeSju 
úr gulli, í heiðursskyni. 

Um veturinn 1911 gekst umbótafélag eitt, Moral 
and Social Reform Counsil, sem er myndaS af fulltrú- 
um frá kirkjufélögum, bindindisfélögum, verkamanna- 
félögum og fleiri félögum, fyrir því, að skorað var á 
þingiS og stjórnina í fylkinu aS afnema meS lögum 
opinberar drykkjustofur, þar sem menn geta keypt 
áfengi og drukkið á staSnum. Stúkan var beSin að 
hjálpa til meS aS safna undirskriftum. og kaus hún 
nefnd til þess. Um 20,000 kjósenda í öllu fylkinu 
skrifuSu undir áskorunina, sem var eigi all-lítill hluti 
allra kjósenda. En henni var stungiS undir stól og 
ekkert frumvarp lagt fyrir_þingiS vínsölunni víSvíkj- 
andi, né málinu sint hiS minsta á nokkurn annan 


42 


hátt. Næsta ár var stjórnin beSin aó taka áskorun 
þessa til greina en alt árangurslaust. 

Stúkan ísland skilaSi aftur stofnskrá sinni 1911. 
Voru meSlimir hennar orSnir svo fáir, aó þeir sáu 
sér ekki fært að viShalda stúkunni lengur. Gengu 
margir þeirra í Heklu, þegar stúkan hætti aS starfa, 
og hafa sumir þeirra verið meS ötulustu starfsmönn- 
um stúkunnar síSan. Má þar til nefna: Skafta B. 
Brynjólfsson, Hreiðar Skaftfeld, húsfrú SigríSi Swan- 
son o. fl. 

Á síSastliSnum tveimur árum hafa stúkurnar 
komiS upp hjá sér lækningarsjóSi fyrir ofdrykkjumenn. 
Hefir nokkrum mönnum veriS hjálpaS til aS fá lækn- 
ingu viS ofdrykkju meS lánum úr þessum sjóSi. Má 
óhætt segja, aS þaS sé eitt af þörfustu fyrirtækjum, 
sem stúkurnar hafa ráSist í, því margir, sem hafa 
notiS slíkrar lækningar, hafa orSið mestu reglumenn 
á eftir. 

Þetta síðastliSna ár hefir meSlimum stúkunnar 
fjölgaS mjög mikiS. 119 meSlimir gengu inn á 
árinu og viS árslokin var meSlimatalan 420. Á 
þessu ári tók stúkan upp þaS fyrirkomulag, aS 
hafa annanhvorn fund skemtifund. Mun þaS hafa 
átt eigi all-lítinn þátt í, hversu margir nýir meSlimir 
hafa bæzt við. Þann 27. desember 1912 var 
aldarfjóróungs-afmæli stúkunnar haldiS hátíSlegt. 
Gátu meðlimir hennar þá með sanni sagt, aS sín 
stúka værj nú eigi að eins öflugri en hún nokkru sinni 
áSur hefSi veriS, heldur einnig hin öflugasta Good- 
Templara stúka í Kanada. En um leiS hefSu þeir 
mátt segja, að þaS væri hún aS eins vegna hins óbil- 


—43— 


andi áhuga á bindindisstarfinu og hins óþreytandi 
vilja til aS vinna í málefnisins þarfir, sem margir 
þeirra hafa ávalt haft í svo ríkum mæli. 

Margir beztu starfsmenn ctúkunnar hafa verió 
nefndir hér aS framan, en margra mætti enn geta, ef 
rúmió leyfSi. Nokkura verSur aS nefna á nafn, sem 
lítiS eSa alls ekki hefir veriS getiS um áSur: Kristján 
Stefánsson, Bjarni Magnússon, Ólafur Bjarnason, 
Eggert J. Árnason, Björn E. Björnsson og Páll S. 
Pálsson hafa lengi verið meS ötulustu meSlimum stúk- 
unnar. Þrír hinir fyrst töldu hafa hvað eftir annaS 
veriS í fulltrúanefnd stúknanna, einn þeirra, Kr. Ste- 
fánsson, stöSugt síSan nefndin fyrst varS til. Jón T. 
Bergmann, Jóhannes Sveinsson og HreiSar Skaftfeld 
hafa einnig átt sæti í þeirri nefnd fyrir stúkunnar 
hönd, auk einhverra fleiri. Þó ekki séu fleiri nöfn talin 
hér eru ekki allir áhugamiklir og starfsamir meSlimir 
stúkunnar taldir. 

Þegar litiS er til baka yfir aldarf jórSunginn, má 
segja, aS starf stúkunnar hafi gengiS mæta vel. Frá 
félagslegu sjónarmiði hefir stúkan stöðugt eflst, þó meS- 
limum hafi stundum fækkaS. Auk bindindisstarfsins 
sjálfs hefir hún stutt ýmsa hjálparstarfsemi, og tillögin 
til sjúkra meSlima úr sjúkrasjóSi nema miklu, líklega 
um 2500 dollurum auk samskota til bágstaddra og sam- 
kcmuhalda þeim til hjálpar, sem stúkan hefir oft veitt 
forstöSu. VerksviS stúkunnar hefir veriS eingöngu 
meSal íslendinga. íslenzkir Good-Templarar hafa ekki 
getaS haft bein áhrif á löggjöf og afstöSu þjóSarinnar 
gagnvart bindindismálinu, nema í samvinnu meS öSr- 
um bindindisfélögum. Starf þeirra hefir því aSallega 


veriS í því faliS aS útbreiSa bindindi meSal íslendinga 
og vinna á móti drykkjuskapnum þeirra á meSal. AS 
sjálfsögSu eru skoSanir almennings á nytsemi bindind- 
isstarfseminnar hér meSal íslendinga skiftar, eins og 
skoSanir manna á flestu eru skiftar, en allir sanngjaru- 
ir menn munu sammála um, aS fá málefni hafi veriS 
gagnlegri fyrir þjóSflokk vorn hér en bindindismáliS. 
Mega bindindismenn þá sjálfir líta meS ánaegju til 
baka yfir liSna tímann og gleSjast yfir sigri málefnis 
síns, sem nú er af flestum viSurkent aS vera eitt af 
helztu velferSarmálum hins mentaSa heims. Og eins 
og óvissan var mikil fyrir tuttugu og fimm árum, hvort 
bindindi þrifist meSal íslendinga, er vissan nú, aS það 
mál verSur jafnan hér eftir eitt af stærstu áhugamál- 
um þeirra. 



KVÆDl 

crt fyrir minni stúkunnar á 25 ára afmœli hennar. 


i. 

Þegar meining er góS, þegar markiS er hátt, 
og mannanna leiStogar rata, 
mun hópurinn þokast í ákveSna átt 
og ávinna nokkuS til bata. 

Þegar haldið er áfram og hvergi er slórt 
né horft yfir sporin til baka; 
ef viljinn er sterkur, þá vinst eitthvaS stórt, 
sem vert er til greina aS taka. 

AS stórverki unnu er mannanna minst, 
þá metast þeir gull sinnar þjóSar. 

Af einstaklings hugsjónum ágæti vinst 
og arftökur þarfar og góSar. 

ViS sameinaS starfsþrek og sameinuS ráS 
er sundin svo auSvelt aS brúa; . 
þá verSur og markinu von bráSar náS, 
þaS vinnst aS eins meS því aS t r ú a. 




—46— 


AS trúa á hiS góSa í gjörSum hvers manns, 
aS glæSa hvert ljós, sem aS skín þar, 
aS fægja hvern gimstein í hugsjónum hans, 
aS hlúa’ áS þeim neista, sem dvín þar. 

MeS samúS og bróSurhug bæta hans mein, 
en brotum hans þráfalt aS gleyma. 

Já, þá verSur framtíSin flekklaus og hrein 
og fegurri en nokkurn má dreyma. 

Og hann verour sælastur hópurinn sá, 
sem hræSist ei óþektar brautir, 
sem bætandi ástandi býSst til aS ná 
og brýzt gegnum mannlegar þrautir. 

Þó andinn sé tef jandi illgjarn og þrár, 
sem afturhalds forneskjan teymir, 
þá rætast þó oftast þau áform og spár, 
sem æskuna’ í tómstundum dreymir. 

Og heill sé því hverjum sem hugsjónir á 

til hjálpar því göfuga og sanna, 

sem fús er til stríSs og sinn styrkleik vill ljá 

til stuSnings sér veikari manna: 

sem hatar þann níSing er halla vill á 

sinn heimskari og veikari bróSur, 

sem élskar hvern vesling, er flæmdur er frá, 

en forsmáir vébönd og tjóSur. 


Hér er gleSi í sal, 
öllum gremja úr lund. 

Það er glymjandi og bjart hér í kvöld, 


—47— 


því hin ötula sveit 
hefir staSiS viS strit, 

eins og stórmenni og hetjur í fjórSung úr öld. 

Fyrir fjórSung úr öld 
var hér fáment og strjált, 
enda fátt um þau gæSi er samvinnan skóp 
en þá tóku sig fram 
rúmir tuttugu manns, 

hétu trygS viS hvern annan og mynduSu hóp. 

Og þeir tóku aS sér verk, 
sem aS fáum er fært, 

sem aS framkvæmist aS eins með hygni og dáS. 
Til aS afskafa löst, 
til aS umbreyta sið, 

snúa almennings vana, þarf dugnaS og ráS. 

Þeirra hugmynd var ný, 
þeim var alstaSar ýtt, 

þeim var alls konar mótlæti, og hrakförum spáð. 
Þeirra hámark var sett, 
þeirra hugsjón var björt, 
svo þeir hræddust ei nartandi þverúS og háS 

Honum f jölgaSi brátt 
þessum fámenna hóp, 

þó í fyrstu hans leið virtist krókótt og dimm. 
fyrir elju og kjark 
og hvers einstaklings þrek; 
hefir árum hans f jölgað í tuttugu og fimm. 


—48— 


Þeir sem sjá hann í dag 
geta sagt um þaS bezt 
hvar hann sæti má skipa í félaga röS, 
hvort aS áform hans nást, 
hvort hans braut sé ei björt, 
hvort hann beini éi stefnu að áfanga stöó. 


Lifi Hekla þín frægð, 

Ijómi heiSur þinn æ, 

nái hvervetna fylling þín viSleitni og spá. 

VerSi gata þín greiS 
opnist ljósvarin leið 

til þess lands, sem draumarnir framkvœmast á. 

Fylgi gæfan þér æ, 
hopi hindran úr leið, 

ljómi heill þín eins langt eins og vonirnar ná. 
Þegar gatan er lögð, 
þegar sagan er sögS, 

þá mun sjást, hvort þín þýSing er stór eSa smá. 
III. 

Þú sem stjórnar þessum heimi 
þínum veldisstóli frá. 
afstýr lífsins öfugstreymi 
öllrœ háska stýr þú hjá. 

Heyr þann sem í hörmung kallar 
heyr þú barnsins neySaróp. 

Blessa, drottinn, bætur allar. 

Blessa, drottinn, þenna hóp. 

Eggert J. Árnason. 


















HEKLA. 


Ég var úti á ísa-köldu-láSi 
— eySif jall af hrauni og snœvi krýnt. -— 
Hugur allra hættu frá mér spáði, 
heitum loga er gæti deytt og pínt. 

Sögu minnar safn er voSa-þáttur 
í sögu lands, en geymist alla tíð, 
að sanna þaS, aS ySar menski máttur 
sitt magn og veldi hlaut viS böl og stríS. 


Ég er hér á vesturheimsins vengi 
— vinaband, er tengir saman öfl — 

Um hjörtu manna hnýtta lét eg strengi, 
aS hugans eining vinni flókin töfl. 

Börnin þeirra, er böli og þraut ég kvaldi, 
brutu nafn mitt álögunum frá, 
unnu margan heiSur mér aS haldi: 
hverju mun ég launaS ySur fá? 


Ég á kraft í kyngi orSa minna, 
er kulnar ei þó gráni feðra hár, 
hríni þau á niSjum þín og þinna 
í þúsund sinnum hundraS þúsund ár. 


—50— 


Hjá þér vaxi vit og þrek hins góSa, 
veiklist þaS, sem getur spilt og eytt; 
blessist þeir er traust og trygSir bjóSa. 
Tálmi þinni framför ekki neitt. 

Mæli eg um, á meSan norræn tunga 
munarfögrum hljómi birtir orS, 
vaxa skaltu þjóSin íslands unga 
íturmennum byggja þessa storS. 

MeS þér ætíð nafniS ,,Hekla“ haldist, 
svo heiSur vaxi yóar bæSi og minn. 

Ég veit og trú’i aS öllum endurgjaldist 
alt er gerSu fýrir bróóur sinn. 


S veinbj. Árnason. 






MYNDIR OG MINNINGA R 
nokkurra meðlima stúkunnar. 


Húsfrú GUDRÚN BÚASON gekk í stúkuna 



Heklu 11. marz 


1892. Þó hún þá 
væri unglingur, 
16—17 áragömul, 
kom bráttíljós,aó 
hún var í stúkuna 
komin til aS vinna 
og gera bindindis- 
starfiS að æfilöngu 
starfi. 


Ekki hafði hún 
lengi veriS í stúk- 
unni, er hún var 
kosin í embætti, 
svo hvert embœtt- 
iS af öSru, þar til 
hún var sett í 
æSsta templars 
embættiS jumboðs- 
manns embættiS hafSi hún á hendi í fleiri ár. 




—52— 


ÁriS 1893 var hún kosin fulltrúi stúku sinnar á 
stórstúkuþing og á flestum stórstúkuþingum síSan 
hefir hún setiá. 

Á stórstúkuþinginu 1899 var hún kosin stór- 
varatemplar og á næsta þingi 1901 var hún kosin stór- 
ritari; þaá embætti hafái hún á hendi 10 ár, eSa þar 
til á stórstúkuþinginu 1911, er hún neitaái aé taka 
kosningu, þó þaS væri eindreginn vilji þingsins, því 
ávalt höfáu embættisverk hennar veriS í mestu röá 
og reglu og samkomulagiS milli hennar og annara í 
framkvæmdarnefndinni hié ákjósanlegasta. Dugn- 
aSur hennar og áhugi verSur lengi í minnum þeirra, 
sem unnu meá henni þar. 

Áriá 1908 var hún send sem fulltrúi Manitoba 
stórstúkunnar á hástúkuþingiS, sem þá var haldiS í 
'Washington. Á því þingi var hún kosin varatemplar 
hástúkunnar. Er hún fyrsti íslendingur, sem komist 
hefir í framkvæmdarnefnd hástúkunnar. 

SumariS 1910 fór hún til Antwerp í Belgíu til aS 
sitja á framkvæmdarnefndarfundi hástúkunnar, og á 
næsta sumri 1911 fór hún á hástúkuþingiá, sem 
haldiS var i Hamborg á Þýzkalandi, bæSi sem em- 
bættismaSur og fulltrúi stórstúku sinnar. 

Margt fieira en þaá sem hér er tekiS fram hefir 
str. G. Búason unniS fyrir stúkuna Heklu og Regluna 
í heild sinni, enda er hún viSa þekt sem vel mentué 
og starfsöm bindindiskona. — HeiSur fyrir hana sjálfa, 
heiSur fyrir íslendinga og heiSur fyrir stúkuna Heklu. 



—53— 


Húsfrú SIGNÝ OLSON gekk í stúkuna Heklu 
7. marz 1888 og hefir ávalt 
verió meðlimúr hennar síSan. 

Oft hefir hún unnið í embætt- 
um og nefndum fyrir stúkuna 
og ætíð sýnt skyldurækni í 
störfum sínum og velvild til 
stúkunnar. ÁriS 1895 sat hún 
á stórstúkuþingi sem fulltrúi 
frá sinni stúku og oftar eftir 
þaS. StöSuglyndi hennar og 
starfsemi í stúkunni er öSrum 
fyrirmynd. 


GUÐMUNDUR ANDERSON gekk í stúkuna 
Heklu 7. nóv. 1890. Hann 
varS brátt einn af beztu meS- 
limum hennar. Sat hann í 
flestum embættum aftur og 
aftur. Hann var góSur œSsti 
templar og ágætur ritari, enda 
var hann oft kosinn í þaS em- 
bætti. Þar aS auki var hann 
iSulega í nefndum, því maSur- 
inn er mesta lipurmenni og all- 
ir vildu með honum vinna. 

ÁriS 1892 sat hann ástórstúku- 
þingi sem fulltrúi frá stúkunni, og á mörgum stór- 










—54— 


stúkuþingum eftir þaS; ávann tiann sér á þeim álit og 
vináttu samverkamanna sinna. Stór-kanzlari var 
hann kosinn 1901 og stór-templar 1903 og aftur 1906 
og hefSi efalaust verið endurkosinn í það embætti, 
hefSi hann þá ekki flutt burt úr umdæmi stórstúkunn- 
ar og vestur til British Columbia, þar sem hann dvel- 
ur nú. En altaf er hann meSlimur stúkunnar og 
hefir nú tekiS lífstíSar skýrteini. Á stórstúkuþinginu 
1894 tók hann hástúkustigiS. Félagssystkyni hans í 
stúkunni Heklu munu ávalt bera hlýjar endurminn- 
ingar til hans. 



Ungfrú ÞORBJÖRG ÞORGEIRSSON gerSist 
meSlimur stúkunnar 13. júní 
1891. Hefirhún ávalt veriS í 
stúkunni síSan og oft gegnt 
embœttum og nefndarstörfum 
ýmsum. Öll störf hefir hún 
leyst af hendi meS vandvírkni 
og trúmensku og áunniS cér 
þannig traust og virSingu stúk- 


unnar. 




—55— 


Ungfrá SIGRÍDUR JÓNSDÓTTIR gekk ístúk- 


una Heklu 22. jan. 1892. Hún 
hefir jafnan veriS mjög trúr 
meSlimur, bæói hvaS snertir 
fundarsókn og framkvæmd 
þeirra starfa, sem henni hafa 
veriS á hendur falin. Þau 
hefir hún leyst af hendi sem 
góSri félagssystur sæmir. 



KARL ANDERSON varS meSlimur stúkunnar 


Heklu 11. desember 1891 og 
hefir ávalt síóan veriS góSur 
stúku- og ReglubróSir. Oft hefir 
hann unniS í nefndum og setiS 
í embættum ársfjórSung eftir 
ársfjórðung. Organleikari 

stúkunnar var hann um mörg 
ár. Öll verk sín í þarfir stúk- 
unnar hefir hann leyst af hendi 
meS lipurS og skyldurækni. 







—56— 


þarfir stúkunnar. Eru tillögur hans jafnan gætilegar 
og vel hugsaSar, en um leiS stySjandi allar heilbrigSar 
framfarir í stúkunni. Hann er allra manna fúsastur 
aS vinna í nefndum og á hvern hátt sem þarf og sí- 
hvetjandi aSra til aS gera þaS sama. 

Stúkan hefir metiS hina ágætu starfshæfileika 
hans og áhuga meS því aS kjósa hann stöSugt í vanda- 
sömustu embætti sín. Hann var æSsti templar marga 
ársfjórSunga og nú hefir hann um mörg ár veriS fjár- 
málaritari, sem er mjög erfitt embætti í jafn f jölmennri 



BERGSVEINNM. LONG gekkístúkunaHeklu 
14. marz 1890. 
Hann má hiklaust 
teljast einn hinn 
allra-bezti meSlim 
ur hennar. Áhugi 
hans á bindindis- 
málinu er óbilandi 
og umhyggja hans 
um hag stúku sinn- 
ar sívakandi. 
Hann er maSur 
mjög gætinn, en 
þó kappgjarn og 
framfylginn því 
sem hann tekur 
sér fyrir hendur. 
Koma þessir eigin- 
leikar hans í ljós í 
öllu starfi hans í 






—57— 


stúku og Hekla er. Á stórstúkuþingi 1893 sat hann 
sem fulltrúi stúkunnar og á flestum þingum síSan. 
Stór-dróttseti var hann kosinn 1896 og stór-gjaldkeri 
var hann frá 1905 til 1911. 

Hverjum félagsskap, sem á nokkra jafn ötula 
meSlimi og bróðir Long er, er vel borgiS. Stúkan 
Hekla á honum mjög mikiS að þakka og bindindis 
máliS á engan trúrri stuSningsmann meSal Vestur- 
íslendinga. 


Húsfrú ÞURÍDUR LONG gerSist meSlímur 
stúkunnar 25. marz 1892. Hún 
hefir jafnan veriS ein af beztu 
og duglegustu systrunum í stúk- 
unni. Oft heíir hún unniS í 
nefndum og setiS í embættum 
ársfjórSung eftir ársfjórðung. 

Öll störf sín í stúkunnar þarfir 
hefir hún leyst af hendi meS 
skyldurækni og dugnaSi. Hún 
hefir fengiS fleiri til aS gerast 
meSlimir stúkunnar en nokkur 
annar einn meðlimur, enda 
aldrei látiS nokkurt tækifæri ó- 
notaS, því það er hennar hjartans sannfœríng, aS all- 
ir ættu aS vera GoodTemplarar og vinna fyrir bind- 
indismáliS. ÁriS 1901 sat hún á stórstúkuþingi sem 
fulltrúi stúku sinnar. 












—58— 



ÁRNI ANÐERSON gekk í stúkuna 11. desem- 
ber 1891 og hefir jafnan síSan 
tilheyrt henni. Skrifari stúk- 
unnar var hann nokkra árs- 
f jórSunga og þótti ágætur skrif- 
ari. Einnig hefir hann unniS 
í ýmsum nefndum ogávaltþótt 
verkadrjúgur og samvinnugóS- 
ur. Stúkan á von á að hann 
sem lögmaSur beiti hæfileikum 
sínum og lærdómi bindindis- 
málinu í hag, hvar sem hann 
getur því viSkomiS. 


GUDRTÍN FRIDRIKSDÓTTIR gekk í stúk- 
una 25. marz 1892 og hefir 
ætíS síáan fylgt stúkunni og 
málum hennar meS mesta á- 
huga og dugnaSi. Oft hefir 
hún átt sœti í nefndum og jafn- 
an hefir sæti hennar þótt vel 
skipaS, þ\í hjá henni 'hafa 
dugnaSur og skörungskapur 
fylgst að. Svo er skyldurœkni 
hennar mikil, aS þó hún sé nú 
á áttrœSisaldri sækir hún ná- 
lega hvern fund stúku sinnar. 
Breyti aSrir meSlimir stúkunnar þar eftir. 







-59- 



UngfrúAGNES JÓNSDÓTTIR gekk í stúkuna 
25. marz 1892. Hún hefirætíS 
veriS ágœtur meSlimur í stúk- 
unni; aldrei látiS þreytu eSa 
vont veSur hamla sér frá aS 
sækja fundi. Oft hefir hún 
veriS í embættum ársf jórSung 
eftir ársfjóróung og ár eftir ár 
því aldrei hefir hún legiS á liSi 
sínu, þegar vinna hefir þurft 
fyrir stúkuna,' né heldur hafi 
þurft aS leggja fram fé. ÞaS 
er hverri stúku gott aS eiga 
marga meðlimi henni líka. 


Húsfrú HELGA (Johnson) THOMSON varÓ 
meSlimur stúkunnar 13. maí 
1892. MikiS hefir hún unn- 
iS í hennar þarfir bœSi í 
nefndum og embætti m, þar 
á meSal í æðsta templars- 
embættinu, og ait sitt starf 
hefir hún af hendi leyst meS 
vandvirkni og samvizkusemi. 

ÁriS 1895 sat hún á stór- 
stúkuþingi sem fulltrúi stúku 
sinnar og á mörgum stór- 
stúkuþingum eftir þaS. ÁriS 
1897 var hún kosin stór- 











—60— 


varatemplar og endurkosin í þaS embœtti næsta ár. 
ÁriS 1902 varS hún stór-gjaldkeri og 1906 stór-drótt- 
seti og endurkosin í þaS embætti næsta ár. 1907 tók 
hún hástúkustigiS. Hún er meSlimur Reglunnar af 
áhuga fyrir málefninu. 



Húsfrú HALLDÓRA (Johnson) BJARNASON 
gekk í Heklu 9. júní 1895 og 
hefir jafnan síSan veriS ágæt 
félagssystir. Oft hefir hún átt 
sæti í nefndum og gegnt em- 
bœttum, sumum þeirra mjög 
vandasömum, eins og t. d. f jár- 
málaritaraembættinu, og hefir 
hún leyst öll slík störf vel og 
vandvirknislega af hendi. ÁriS 
1901 var hún af stúkunni kos- 
in á stórstúkuþing og á fleiri 
þingum hefir hún setiS síáan. 
ÁriS 1906 var hún kjörin aástoSardróttseti í stórstúk- 
unni og 1907 gæzlumaSur verSlauna-kapplestra. Alt 
hennar bindindisstarf hefir veriS henni sjálfri og 
stúku hennar. til sæmdar. 








—61— 


SIG TR YGG UR F. ÓLAFSSON gekk í stúkuna 
28. október 1892. Hann hefir 
ávalt síSan veriS mjög trúverS- 
ugur meSlimur. Þeir, sem 
þekkja hann vel, vita aS hann 
er ekki reikull í áformum sín- 
um og sannast vel á honum 
orStakiS: „Þéttur á velli og 

þéttur í lund“. Trauðla mun 
hann gerast bindindismálinu 
fráhverfur, fyrst hann eitt sinn 
gerSist fylgjandi þess. 



Húsfrú JÓHANNA ÓLAFSSON gekk í stúk- 
una 28. október 1892. Hefir 
hún síSan staSið meS manni 
sínum í stúkunni; og er þaS fag- 
urt, þegar konur fylgja mönr- 
um sínum aS góSum áformum 
pg verkum. Enda er verka- 
hringur Good-Templara þannig 
sniSinn, aS konur, jafnt sem 
menn, geta unnið þar gagn 
meS höndum og huga. 











—62— 


ÓLI W. OLAFSSON gerSist meðlimur stúkunn- 
ar 6. jan. 1893. Líkist hann 
bróður sínum í því, að vera 
ekki eitt í dag og annaS á morg- 
un. Vissuallir, sem hannþektu, 
þegar hann gekk í stúkuna, aS 
ekki mundu smámunir koma 
honum aftur úr henni. VerS- 
ur hann aS líkindum 
Good-Templari til æfi enda. 

Svo staSfastir ættu allir Good 
Templarar aS vera. 



Húsfrá VALGERÐUR JÓSEFSSON varS 
meSlimur stúkunnar 13. maí | 

1892. Er hún því búin að | 
vinna í Reglunni rúm 20 ár. 

Embættis- og nefndarstörfum 
hefir hún iSulega gegnt í stúk- 
unni. Hún hefir setiS á tveim- 
ur stórstúkuþingum sem full- 
trúi stúkunnar. Hún er ein 
þeirra fáu systra, sem tók tals- I 
verSan þátt í umræSum á fund- I 
um. Var hún oft fyndin í orS- 
um og gaf hnittin svör, svo u 











—63— 


fólki þótti góS skemtun. Eitt veit eg fyrir víst, sem 
er, aS hún vill sjá vöxt og viSgang stúkunnar Heklu í 
framtíSinni. Hún er nú sezt aS vestur í British Col- 
umbia og hefir fengiS lífstíSarskýrteini hjá Heklu, því 
henni vill hún tilheyra meSan hún lifir. 


KRISTJÁN STEFÁNSSON gekk í stúkuna 2. 

marz 1894. Hann er einn af 
beztu meSlimum stúkunnar. 
Oft hefir hann setiS í embætt- 
um: veriS æSstitemplar marga 
ársfjórSunga og umboSsmaSur 
fleiri ár. Þar aS auki hefir 
hann unniS í mörgum nefndum 
og sumum þeirra mjög þýSing- 
armiklum t. d. húsbyggingar- 
nefndinni, sem hann hefir ár- 
lega veriS kosinn í og oftast 
veriS gjaldkeri hennar, því 
hann er allra manna áreiSanlegastur. Það er ekki 
ofsagt, aS þaS sé sæmd fyrir Regluna aS eiga hann 
fyrir meSlim. Á stórstúkuþingum hefir hann setiS 
af og til síSan 1892 og 1906 var hann kjörinn aSstoS- 
arritari í stórstúkunni. 









—64— 


JÓN HALLSSON gerðist meSlimur stúkunnar 
24. apríl 1896. Jón, eins og 
systkyni hans og móSir, hefir 
ætíS komiS fram sem mjög ein- 
lægur og áhugasamur Good- 
Templari og meSlimur stúk- 
unnar Hekfu. Margt hefir 
hann unniS fyrir stúkuna bæSi 
í nefndum og embættum, og 
leyst alt vel og trúlega af hendi, 
því bæði er hann drengur góð- 
ur og lipur í allri samvinnu. 
ÁriS 1903 sat hann á stórstúku- 
þingi sem fulltrúi stúkunnar og 
á fleiri þingum eftir það. HástúkustigiS tók hann á 
stórstúkuþinginu 1904. 



Húsfrú HELGA R UNÓLFSSON gekk í stúkuna 
2. nóv. 1897. Hún vann lengi 
vel í nefndum og embættum 
og gegndi störfum sínum jafn- 
an meS skyldurækni og yand- 
virkni. Ávalt er hún góSur 
og áhugasamur meSlimur. ÁriS 
1901 var hún fulltrúi stúkunn- 
ar á stórstúkuþingi. 









—65— 


SVEINBJÖRN GÍSLASON gekk í stúkuna 8. 
maí 1896. Hann hefir oft gegnt 
embættum í stúkunni þar á 
meðal embætti æSstatemplars 
og skipaS sæti í nefndum. Öll 
verk sín í stúkunnar þarfir hef- 
ir hann leyst vel og trúlega af 
hendi. NokkuS þykir hann 
formfastur, en hann er þaS af 
vináttu viS Regluna. Hann 
eins og margir aSrir góSir Good- 
Templarar, álíta varhugavert 
að sleppa miklu af reglum og 
venjum félagsins. Árið 1901 sat hann á stórstúku- 
þingi fyrir hönd stúkunnar og síSan hefir hann af og 
til setiS á stórstúkuþingum. 


J. KR. STEINBERG gekk í stúkuna 27. maí 
1898. Hann hafSi ekki lengi 
verið í stúkunni áSur en hann 
tók til starfa og vann vel og 
knálega bæSi í nefndum og em- 
bættum. HefSi hann efalaust 
haldið því áfram, ef hann hefSi 
ekki flutt burt úr bænum. Hann 
fluttist til Seattle, 'Washington 
og átti ásamt öSrum Good- 
Templurum frá Winnipeg góS- 
an þátt í aS stúka var stofnuS 
þar. Tók hann lausnarmiða í 








— 66 — 


Heklu 20. nóv. 1908 og gekk í þá stúku; síðan hefir 
hann veriS meSlimur hennar. ÁriS 1900 sat hann á 
stórstúkuþingi í Winnipeg sem fulltrúi stúkunnar 
Heklu. 


WILH. KRISTJÁNSSON gerSist meSlimur 
stúkunnar 29. ágúst 1898. Þó 
hann þá væri unglingur, var 
hugsunarháttur hans fullþrosk- 
aSur. Tafdi hann ofdrykkjuna 
ókristilega og óhafandi, hvar 
sem væri. Hefir hann marg- 
sýnt síSán, aS hann er ávalt 
jafn-ákveSinn andstæðingur 
hennar. MeSan hann átti 
heima í Winnipeg vann hann 
alt sem hann gat fyrir stúkuua 
sat í nefndum og embætíum; var um eitt skeiS æSsti- 
templar stúkunnar. Nokkur síSustu árin, hefir hann 
dvaliS annars staSar, en ávalt tilheyrt stúkunni'og 
unniS mikiS fyrir bindindismáliS þar sem hann hefir 
verið. Er þaS stúkunni sæmd aS eiga slíkan meðlim 
ÁriS 1900 var hann kjörinn á Stórstúkuþing og sat 
þar sem einn af fulltrúum stúkunnar. 






—67— 


Ungfrú Þ Oi? GERD UR 
gekk í stúkuna 28- júlí 1899. 
Hefir hún jafnan síSan fylgt 
stúkunni vel og þráfaldlega 
veriS í embættum og nefndum 
Ber hún velferS stúkunnar fyr- 
ir brjósti. Hún sat á stór- 
stúkuþinginu 1902. 


Þ ÓRÐARDÓ TTIR 



Síra JÓHANN BJARNASON gekk í stúkuna 
25. september 1895. Öll þau 
ár, sem hann síSan hefir dvaliS 
í Winnipeg, hefir hann verið 
mjög góSur starfSmaóur í stúk- 
unni. Vildi hann gera stúk- 
una sem fullkomnasta og vann 
■ oft og vel í nefndum og embætt- 
um. Var hann æSsti templar 
marga ársfjórðunga og um- 
boSsmaSur svo árum skifti. 

Öll störf sín leysti hann af 
hendi meS vandvirkni og dugn- 
aSi. ÁriS 1901 var hann kosinn á stórstúkuþing. 
Nokkur síSustu árin hefir hann ekki dvaliS í Winnipeg, 












— 68 — 


en jafnan tilheyrt stúkunni og heimsótt hana, þegar 
hann hefir getaó því viS komiS. 


Síra GUÐMUNDUR ÁRNASON gekk í stúk- 
una „Díana“ á Vatnsleysu- 
strönd í Gullbringusýslu vetur- 
inn 1896 og var í henni til 
vorsins 1899, er hann flutti til 
SeySisf jarSar. Gekk hann þar 
í stúkuna „Fjólan" og var meS- 
limur hennar tvö ár. Ritara- 
embætti gegndi hann um hríS 
í þeirri stúku. Umdæmisstúku- 
stigiS tók hann voriS 1901 viS 
stofnun Umdæmisstúku Aust- 
urlands. Haustió 1901, er 
hann flutti vestur um haf, tók 
hann lausnarmiSa í stúkunni Fjólan og gekk í Heklu 
25. október þaS ár. Hann er einn hinn áhuga- 
mesti og starfræknasti meSlimur sem stúkan hefir átt; 
stöSugt vinnandi í nefndum og þeim oft mörgum í einu 
og í embættum ársf jórSung eftir ársf jórSung, einkum 
ritara og æSstatemplars. Hann leysir störf sín af 
hendi meS skyldurœkni; er sannur Good-Templar og 
ann bindindismálinu. ÁriS 1902 sat hann á stór- 
stúkuþingi og einnig á síSustu f jórum stórstúkuþing- 
um. Hástúkustigið tók hann 1910 og stórritari var 
hann 1911. 









—69— 


J ÓHANNES SVEINSSON gerSist meSlimur 


stúkunnar 12. feb. 1904. Skrif- 
ara embættinu gegndi hann um 
hríS og hefSi efalaust gegnt 
fleirum, ef hann hefSi ekki oft- 
ast átt heima langt frá fundar- 
staS. í nefndum hefir hann 
veriS, einkum fulltrúanefnd- 
inni, og reynist þar bezti maS- 
ur, hygginn og ráSagóSur. Ár- 
iS 1907 sat hann á stórstúku- 
þingi fyrir hönd stúku sinnar. 



Húsfrú NANNA BENSON var einn af 
stofnskrármeSlimum stúkunnar 
Skuldar og var lengi meSlimur 
hennar. Var hún ávalt mjög 
vel starfandi í þeirri stúku. 

ÁriS 1891 sat hún á stórstúku- 
þingi sem fulltrúi frá stúkunni 
Skuld og var þá kosin aSstoS- 
ardróttseti í stórstúkunni. Eft- 
ir þaS sat hún á mörgum stór- 
stúkuþingum og gegndi þar 
ýmsum störfum. 24. janúar 
1904 gekk hún í stúkuna Heklu, 
meS lausnarmiSa; og hefir á- 
valt veriS í fremstu röS systranna í stúkunni. Hún 
sækir vel fundi og er oft í embættum, hefir t. d. hvað 








—70— 


eftir annaS veriS æSsti templar stúkunnar og umboSs- 
maSur, svo árum skiftir. ÁriS 1904 sat hún á 
stórstúkuþingi fyrir hönd stúkunnar og hefir veriS 
kosin á öll stórstúkuþing síSan. ÁriS 1905 var hún 
kosin stór-gæzlumaSur ungtemplara og 1907 stór- 
varatemplar. 


Þ ORS TEINN ODÐSSON gekk í stúkuna 26. 

júlí 1901 meS 
konU sína og elztu 
dóttur og eru þau 
öll enn í stúkunni. 
Ekki hefir hann 
iSulega sótt fundi, 
en samt unniS 
stúkunni þarft 
verk. Hann er 
manna fúsastur til 
aS hjálpa hverj- 
um, sefn vill kom- 
ast úr drykkju- 
manns ástandinu 
meS peningum og 
góðum ráSum og 
nýtur í því stuSn- 
ings konu sinnar. 
Einnig reyndist hann stúku sinni vel, þegar húsbygg- 
ingin stóð yfir. 






—71— 



Hásfrá SIGRÍÐUR ÁRNASON gekk í siuí uaa 
7. marz 1902. ÁSur hafSi hún 
um tíma veriS meðlimur stúk- 
unnar „Einingin" í Selkirk. 

BindindismáliS er henni kært 
mál, því alt sem hún hefir unn- 
iS fyrir stúkuna, bæði í nefnd- 
um og embættum, hefir hún 
gert meS einlægum vil'ja og 
leyst vel af hendi. 


Ungfrá ANNA ODDSSON varS meSlimurslúk- 


unnar 3. maí 1901. Hefir hún 
ætíS veriS góSur og áhugasam- 
ur meSlimur og fúslega unniS 
fyrir stúkuna, enda oft veriS 
í embættum og nefndum. Hún 
á nú heima í Edmonton, en er 
þrátt fyrir þaS góSur og gildur 
meSlimur stúkunnar. Sýnir 
þaS staSfestu og vináttu til 
málefnisins og félagsskaparins. 













—72— 



Ungfrú BJÖRG JACKSON varS meSlimur 
stukunnar 15. september 1893 
og er því bráSum búin aS vera 
20 ár í stúkunni. Á ýmsum 
tímum hefir hún verið starfandi 
bæSi í nefndum og embættum. 
Varatemplar hefir hún verió 
nokkura ársf jórSunga og drótt- 
seti oft. Er hún af sumum tal- 
in sá bezti dróttseti sem stúkan 
hefir átt. Nokkur undanfarin 
ár hefir hún dvaliS í Seattle, 
"Washington, en er samt meS- 
limur stúkunnar. 


JÓHANN VIGFÚSSON gekk í stúkuna 16. 

nóvember 1900. Hann er 
mjög einlægur bindindismaður 
og ætíS reiSubúinn aS vinna 
stúkunni alt þaS gagn sem 
hann getur. Hann sækir 
hvern fund ár eftir ár og öll 
hans verk í stúkunnar þarfir 
bera vott um skyldurækni. 
Ýmsum embættum hefir hann 
gegnt, þar á meSal veriS æSsti 
templar. ÁriS 1904 sat hann 
á stórstúkuþingi og einnig 1905 
sem fulltrúi stúku sinnar. 









—73— 


HREIDAR SKAFTFELD gekk í stúkuna Heklu 
26. desemberl902 og hefir ver- 
iS meólimur Reglunnar síSan 
(nokkur ár meSlimur stúkunn- 
ar ísland í 'W’innipeg). Hann 
hefir veriS góSur starfsmaður 
stúku sinnar, baéSi á fundum 
og utan funda, því hann er 
starfsmaóur góSur og hefir ein- 
beittan áhuga fyrir velferS 
bindindismálsins. í embætt- 
um og nefndum hefir hann set- 
ið. ÁriS 1906 sat hann á stór- 
stúku þingi, sem fulltrúi stúk- 
unnar ísland og á fjórum þingum síSan. Stór-gjald- 
keri varð hann 1912 og hástúkustigiS tók hann sama ár. 


ÓLAFUR BJARNASON gekk í stúkuna Bifröst 
í Reykjavík 1893 og var í 
henni þar til 1901, er hann 
fluttist vestur um haf og settist 
að í Winnipeg. Gekk hann í 
stúkuna Skuld meS lausnar- 
miSa 1902, en gekk nokkurum 
árum síSar úr henni með lausn- 
armiða í Heklu. I>ó eg sem 
þessar línur skrifa, sé ekki vel 
kunnugur hluttöku br. Ólafs í 
málum fyrri stúkna hans, þá 
eftir framkomu hans í Heklu, 
má óhætt fullyrða, aS hann 











—74— 


hafi frá þvi fyrst hann gekk í stúku veriS áhugasamur 
og áhrifamikill bindindismaSur. Hann er óþreytandi 
aS vinna fyrir stúku sína bœói í nefndum og embætt- 
um. I fulltrúanefndinni hefir hann veriS í mörg ár, 
því þangaS velur stúkan sína duglegustu meSlimi. 
Ýmsum embættum, þar á meóal æSsta-templars em- 
bættinu hefir hann gegnt og leyst þau öll vel af hendi. 
ÁriS 1908 sat hann á stórstúkuþingi sem fulltrúi stúku 
sinnar og áriS 1910 tók hanu hástúkustigiS. 


BJARNI ÆAGNÚSSON varS meSlimur Good- 


Templara Regl- 
unnar 1. desem- 
ber 1889, þá gekk 
hann í stúkuna 
VorblómiS nr. 3 á 
Akranesi og var 
meðlimur þeirrar 
stúku unz hann 
flutti til Reykja- 
víkur í febrúar- 
mánuSi 1898. Á 
þeim árum var 
hann oftast í em- 
bœttum í stúkunni 
fjármálaritari eSa 
æSstitemþlar, ogá 
öll stórstúkuþing- 
in, sem haldin 
voru þau árin.var 







-75— 


hann kosinn fulltrúi, og mætti á þeim öllum. nema 
einu (1895). Á þeim árum hafSi hann einnig ferSa- 
lög nokkur, sem regluboói fyrir siórstúku íslands. 
StofnaSi hann stúkuna Jökulblómið nr. 24. í Ólafsvík 
12. febr. 1990. Fram aS þeim tíma var Ólafsvík orS- 
lagt brennivínsdrykkju-kauptún, en fyrir dugnaó 
Good-Templara þar varS Ólafsvík tyrsta kauptún á 
íslandi, sem kom í framkvæmd áfengissölubanni. 
Stúkan JökulblómiS er enn þá vel starfandi. Bjarni 
tók umdæmisstig 6. febrúar 1890 og stórstúkustig 27. 
júní 1891. 

Bjarni varS meSlimur stúkunnar Hlín nr. 33 í 
Reykjavík í febrúarmánuói 1898, (kom þangaS meS 
lausnarmiSa frá stúkunni VorblómiS), MeSlimur 
stúkunnar Hlín var hann unz hann flutti til Winnipeg 
í Kanada í aprílmánuSi 1902. Hann var umboós- 
maSur stórtemplars í þeirri stúku þrjú síSustu árin, 
sem hann var á íslandi. 

MeSlimur stúkunnar Heklu varS Bjarni í maí 
1902; tekinn þar inn með lausnarmiSa frá stúkunni 
Hlín. í Heklu hefir hann veriS embættismaSur seyt- 
ján ársfjórSunga: gjaldkeri, ritari, æSsti templar og 
fyrv. æSstitemplar. HástúkustigiS tók hann 17. febr. 
1909; átti ekki fyr kost á aS mæta þar sem þaS var 
veitt. Bjarni bióur minningarritiS aS geta þess, aS 
hann álíti þaS stór-happ fyrir sig, aS hafa veriS Good- 
Templar; aS honum þyki vænna um bindindisstarf- 
semina en nokkurt annaS félagsmál; og aS ekkert afl 
muni geta knúS hann til aS rjúfa sitt bindindisheit. 
Hann leyfði sér fyrir fimm árum í tækifærisræóu fyrir 
minni Reglunnar, aS fullyrSa, ,,aS Good-Templara 
Reglan væri sú blessunarríkasta menningarlind, sem 
íslenzkaþjóóin hefSi haft af aS segja“. — og þeirrar 
skoSunar er henn enn. 



—76— 



Hásfrú GUDRÚN MAGNÚSSON gerðist meS- 
limur stúkunnar Heklu í febrú- 
armánuSi 1903. Hún hefir 
einbeittan og sterkan áhuga 
fyrir bindindismálinu, og er á- 
kveSin og reiSubúin aS verja 
þaS, nær sem hún heyrir því 
hallmælt. Hún sækir hvern 
fund stúkunnar, sem hún á 
kost á‘ og hefir gengt aðstoSar- 
ritaraembætti í tvo ársfjórð- 
unga. 


SIGURÐUR BJÖRNSSON gekk í stúkuna 
Heklu í nóvember 1903. Hann 
hefir veriS embættismaður tólf 
ársf jórSunga í þessum embætt- 
um: ritara, gjaldkera, æðsta 
templars og fyrv. æSsta templ- 
ars, auk þess stúkuumboðsmaS- 
ur eitt ár. Enn fremur hefir 
gegnt öSrum áríSandi störfum 
og leyst þau vel af hendi. 














—77— 


JÓN TR. BERGMANN gekk í stúkuna 23. 
september 1904. Hann er einn 
af þeim mönnum, sem alstaSar 
og æfinlega má treysta, enda I 
hefir stúkan ætíS álitiS þaS I 
sæti vel skipaS sem hann hefir I 
veriS í. í fulltrúanefndum hef- 
ir hann setiS ár eftir ár og leyst 
öll verk sín af hendi meS dugn- 
aói og hagsýni. Væri óskandi I 
aS stúkan ætti sem flesta slíka | 
meSlimi. 



EGGERT J. ÁRNASON gekk í stúkuna 19. 
maí 1905. Hann náSi fljótt | 
hylli félagssystkyna sinna, sem I 
hann og verSskuldaSi, því hann I 
skemti manna bezt á fundum I 
meS ræóum, og kvæSum. Hann I 
var ritstjóri stúkublaSsins fleiri I 
ár (sem þeir höfSu áSur verið I 
ritstjórar aS Kristj. Stefánsson I 
og síra GuSm. Árnason). Hann I 
er gáfumaSur og vel aS sér og I 
hefir stúkan saknaó hans þau I 
árin, sem hann hefir verið f jær- ® 
verandi. Vonandi á hann eftir aS beita sínum góSu 
gáfum og glaóa sinni fyrir stúkuna og Regluna í fram- 
tíSinni. 









—78— 


Ungfrú GUÐRÚN HEIDMANN gekk í stúk- 

§ Heklu 22. sept. 1905. Hún 
vann meS mestu alúS í nefnd- 
um og embættum, þar til hún 
flutti vestur til Seattle, 'Wash- 
ington 1910 cg tók þá lausnar- 
miSa úr stúkunni- Hún gekk 
þá í stúkuna ísland í Seattle 
og hefir veriS mjög vel starf- 
andi í henni. ÞaS hefir stúkan 
líka viSurkent meS því aS kjósa 
hana í embætti æðsta-templars 
ársf jórSung eftir ársf jórSung. 


TEITUR THOMAS og kona hans Júlíana 



Thomas eiga bæSi sömu sögu í Reglunni. Þau gengu 
fyrst í stúkuna Skuld á fyrsta ári hennar, en fluttu 











—79— 


skömmu síSar heim til íslands og gengu þar í stúkuna 
VerSandi í Reykjavík. MeSlimir hennar voru þau 
þar til 1895 að þau fluttu aftur vestur um haf. Tóku 
þau þá lausnarmiSa og gengu í stúkuna Heklu 1. maí 
1896 og henni hafa þau síSan tilheyrt. Þau bjuggu 
nokkur ár í Klondike, en voru meSlimir stúkunnar 
jafnt fyrir því. BæSi hafa þau sýnt lofsverSan áhuga 
í bindindismálinu og veriS fyrirmyndar félagar. Br. 
Thornas sat á stórstúkuþingi 1903, sem fulltrúi Heklu 
og aftur 1909. 


Húsfrá GUÐRÚN SKAPTASON gekk í stúk 
una 1. febrúar 1907. Brátt 
náSi hún vináttu og virS- 
ingu meSlimanna meS fram- 
komu sinni. GæzlumaSur 
ungtemplara var hún kosin 
skömmu eftir aS hún kom í 
stúkuna og leysti þaS starf 
snildar vel af hendi. ÁriS 
1908 var hún á stórstúkuþingi 
og var þá kosin stór-gæzlumaS- 
ur ungtemplara og endurkosin 
í þaS embætti 1909. 










—80— 


SKAPTI B. BRYNJÓLFSSON gekk í stúk- 
una Heklu 7. apríl 1911; var 
áSur meSlimur stúkunnar ís- 
land í ’W’innipeg. Saga hans í 
Reglunni er enn ekki löng, en 
vonandi er aS hún verSi þaS, 
því alstaSar þar sem hann er, 
er hann heill og einlægur. Hann 
hefir flesta þá hæfileika, sem 
góSur f élagsmaSur þarf aS hafa. 
Hann er mælskumaSur og d jarf- 
ur og ákveSinn í ræSum sínum, 
lipur í samvinnu og skemtinn 
á fundum. Þannig hefir hann komið fram í stúkunni 
Heklu. Aldrei mælir hann æSruorð, þó hiaðiS sé á 
hann störfum. Gjaldkeri stúkunnar hefir hann veriS 
á annaS ár. Öll störf sín í stúkunnar þarfir hefir hann 
leyst af hendi mæta vel. ÁriS 1908 sat hann á stór- 
stúkúþingi sem fulltrúi stúkunnar ísland og aftur 1910 
og var þá kjörinn aStoSarritari í stórstúkunni. 






















BINDINDISHRE YFINGIN 
í AMERÍKU. 


Þegar hinar ýmsu þjóSir Evrópu voru orónar 
uppgefnar á yfirgangi og ofbeldi konunga og yfirboS- 
ara sinna, tóku þær þaS ráS, aS flýja ættjörS sína og 
leita frelsis í öSrum löndum. 

Ekkert land brosti eins viS þeim og NorSur-Am- 
eríka; þar var frjálsræSiS ótakmarkaS, þar vargnægS 
alls konar jurta og aldina og óþrjótandi uppspretta af 
öllum tegundum af jarSarávöxtum og þar voru ótæm- 
andi námur af gulli og gimsteinum. ÞaS var því eSli- 
legt aS þær leituSu til þessa sólríka lands, sem bros- 
andi breiddi faðminn á móti þeim, hvernig sem þger 
bar aS garSi, og bauS þær velkomnar. 

ÞaS væri ekki nema skynsamlegt aS ímynda sér, 
aS þessi þjóðarbrot, sem hingaS fluttu, meS þeim 
ásetningi aS gjöra þetta land að framtíSarbústaS sín- 
um og afkomenda sinna, hefSu reynt aS losa sig viS 
öll þau sjálfskaparvíti, sem hindra myndu andlegar 
og líkamlegar framfarir þeirra í þessu landi, og sem 


— 82 — 


höfSu, ef til vill, staSir þeim fyrir þrifum í gamla land- 
inu þeirra, en því var ekki þannig fariS. 

Ekkert þjóSarmein var þá stœrra, og er enn þann 
dag í dag, en áfengiS, þaS hafði ónýtt framfarir for- 
feSra þeirra mann fram af manni og jafnan staSiS sem 
óyfirstíganlegur þröskuldur á braut allrar menningar. 
Áfengi höfóu allir hræðst, því áhrif þess höfSu ekki 
getað leynzt, en jafnvel um leið og þeim ofbauS og 
þeir óttuSust vald Bakkusar leyfSu þeir sjálfum sér, 
aS verSa þessu ginnandi og tælandi böli að bráS og 
þegar einu sinni að löngunin var sköpuS þraut þá alla 
sjálfsafneitun til aS losa sig undan valdi hans. 

Þessa tilhneigingu til nautnar áfengis fluttu þeir 
meSsérsem dýrmætastanH arf til Ameríku. Hér voru 
tækifærin meiri eh í hinum löndunum til aS rækta og 
þroska þessa sjálfsköpuSu fýsn. Hér uxu allar þær 
jurtir og þeir ávextir sem þurfti til öl- og víngjörSar 
og þaS þurfti ekki nema lítinn og ódýran útbúnaS til 
þess aS brugga drykkina handa þessumfrumbyggjum. 
Einnig voru svo margir meSal þessa fátæka fólks, sem 
sáu aS hér var gott tækifæri til aS auSgast af heimsku 
og ósjálfstæSi f jöldans og lögSu þeir því fram alla krafta 
sína, til aS koma á fót stofnunum til öl-og vín-gjörSar, 
sem eSlilega gjörðu fátæklingana enn fátækari og 
ósjálfstæðari og á sama hátt auSguSu þá sem þessa 
atvinnu ráku. 

Áfengisnautnin byr jaSi því með fyrstu landnemum 
Hin ýmsu félög, sem leyfi höfSu til aS reka verzlun í 
þessu landi, fluttu vín jafnt öSrum vörum inn í landiS. 
Eftir engri vöru var eins mikil eftirsókn sem áfengi, 
því innflutta víniS var betra en þaS sem frumbýling- 


—83— 


arnir brugguSu, og engin vörutegund gaf af sér jafn 
mikinn arS. Á Indíána hafði áfengiS þau áhrif að 
þeir fyltust tryllingi og ekki var það sjaldan að þegar 
Indíáni var búinn aS fá eitt eSa tvö glös af áfengi, aS 
hann var þá til þess búinn,að láta margra tuga dollara 
virSi af loSfeldum fyrir fárra centa virSi af víni. 

Drykkjuskapur jókst mjög, einkum þar sem bygðir 
og bæir voru þéttbygSastir; jafnvel drykkjumennirnir 
sjálfir fóru aS óttast afleiðingarnar. Þétt bygSastur 
var sá hluti Bandaríkjanna, sem kallast Ný-Englands 
ríkin og mestur var drykkjuskapurinn þar, sérstaklega 
í New York og Massachusetts ríkjunum. Engin sam- 
koma af nokkurri tegund var haldin svo aS áfengi 
væri ekki haft um hönd og enginn þótti maSur meS 
mönnum sem ekki „vildi vera með“ og taka ,,sopann“. 

Stöku hugsandi menn voru farnir aS hugsa alvar- 
lega um ástandið, sem þjóðin var aS steypa sér í, 
en enginn hafSi hug né dug til aS rísa upp á móti 
þessu almennings goði, því aS gjöra slíkt hefSi sneyttt 
hann öllu almennings áliti og hann hefSi orðiS fyrir 
háði og spotti nágranna sinna. 

Engin samtök, sem nokkrar sögur fara af, til aS 
vinna á móti þessum aldar anda finnum vér fyr en 
árið 1808 aS stofnaS var í bænum Moreau, íSaratoga 
County, í New York ríkinufélag, sem nefntvar: „HiS 
sameinaSa hófsemdarfélag í Moreau og Northumber- 
land“. MaSur sá er mest starfaSi aS samtökum í 
þessa átt var Dr. Billy J. Clark. Dr. Clark var fædd- 
ur í Northamton, Mass., fluttist ungur meS foreldrum 
sínum til Vermontríkisins þar, sem faSir hans setti á 
fót verzlun og verzlaSi, meSal annars, meS áfengi. 


—84— 


Dr. Clark, þó ungur vœri, tók snemma eftir hinum 
skaóvænu áhrifum áfengisins á þjóSina og yfirgaf því 
verzlunina og heimili sitt, en fór aS stunda lœknis- 
frœSi í Pownal. Árið 1799 tók hann aS gegna lœkn- 
störfum í bænum Moreau. í þrjátíu og fjögur ár 
stundaSi hann læknisstörf meS frábærum dugnaSi og 
samvizkusemi. Á þeim tímum voru vegir illir og tor- 
færur miklar fyrir ferSamenn, járnbrautir voru engar, 
og því síSur strætisvagnar né önnur nútíSarþægindi. 
Dr. Clark varS því aS ferSast um þvert og endilangt 
ríkiS, fótgangandi eSa í lélegum keyrsluvögnum, til 
aS vitja sjúklinga sinna, en hafSi meS þessu móti hiS 
ákjósanlegasta tækifæri til aS kynna sér ástand fólks- 
ins. Á þessum ferSalögum sínum sannfærSist hann 
betur og betur um þaS, aS aSalmein þjóSarinnar væri 
áfengi og aS ekkert stæSi henni eins fyrir þrifum né 
hindraSi framfarir hennar. Hann ásetti sér því aS 
verja öllum frístundum sínum til aS vinna einhverja 
bót á þessu. í níu ár vann hann íkyrþey, meSmestu 
elju að bindindismálum, án þess þó aS nokkur sam- 
tök fengist til félagsmyndunar. Snemma um veturinn 
1808 gjörSi hann tilraun til aS stofna hófsemdarfélag 
en mætti megnri mótspyrnu, sérstaklega hjá mála- 
færslumönnum og yfirvöldum, sem kváSu hugmynd- 
ina heimskulega. 

Dr. Clark lét ekki hugfallast viS þetta, heldur hélt 
fast við stefnu sína, og eitt kvöld í marzmánuSi 1808, 
fór hann í dynjandi rigningu og stormi, allur löSrandi 
í leir, þreyttur og uppgefinn eftir dagserfiði sitt, til 
prestsins í bænum og án nokkurs formála ávarpaSi 
hann á þessa leiS: Herra minn, vér höfum hér 




—85— 


drykkjusveit, ef vér gjörum ekki eitthvaó, mjög bráS- 
lega til aS stemma stigu drykkjuskaparins“. Eftir 
þetta og lengra samtal viS prestinn fékk Dr. Clark 
hann í liS meS sér og 13. apríl, 1808 var hiS áSur- 
greinda: HiS sameinaóa hófsemdarfélag í Moreau 

og Northumberland 11 stofnaS með 23 meSlimum og 
svohljóSandi samþykt gjörS: 

,,ÞaS er álit þessa fundar aS rétt, ákjósanlegt og 
nauSsynlegt sé, aS meólimir félagsins haldi sér algjör- 
lega frá nautn áfengis". 

MeSlimir félagsins unnu svo hljóSandi heit: 

„Enginn meSlimur skal drekka vín né nokkra á- 
fenga drykki, hvorki blandaSa né óblandaSa, nema 
samkvæmt læknisráSi eða í veikindum eSa veizlum. 
Sekt gegn broti þessarar skuldbindingar sé 25 cents 
en því aS eins má þó hegna skuldbindingarbroti 
aS afneitun áfengisnautnar komi ekki í bága í 
trúarbragSaskoðanir hlutaSeiganda. Neyti nokkur 
meSlimur svo mikils áfengis aS hann verSi ölvaSur 
skal hann sektaSur um 50 cents og ef nokkur meSlim- 
ur býSur öSrum áfengi skal hann sektaSur 25 cents 
fyrir hvert slíkt brot“. 

Þótt félag þetta næSi engri útbreiSslu í öSrum 
bæjum þá er þaS þó enn lifandi og hefir á ýmsan hátt 
bætt hina fyrstu reglugjörS sína. FélagiS varS til 
þess aS menn fóru enn ítarlegar aS gefa gaum tjóni 
því, sem ofdrykkjan var völd aó, og þótt ýmsa galla 
megi finna á grundvallarreglum félagsins, þá veróur að 
takast til íhugunar, aS þetta var hin fyrsta tilraun, sem 
gjörS var til aS minka krykkjuskap og aS nauSiynlegt 
var að viShafa sem mesta lipurS. 



— 86 — 


Árió 1908 var hundraS ára afmæli félags þessa 
haldiS í Saratoga Springs New York. ViS þaS tæki- 
færi var afhjúpuS myndastytta af Dr. Billy J. Clark 
aS viSstöddum erindrekum og bindindisvinum um 
allan hinn mentaSa heim og Dr. Clark viSurkendur 
,,faSir“ bindindishreyfingarinnar í þessari álfu. 

Bindindisvinum fjölgaSi óðum svo aS áriS 1826 
var hiS „^dmeríska bindindisfélag“ stofnaS í Bost- 
on, Massachusetts. 

Þrátt fyrir fjölgun bindindismanna minkaði á- 
fengisnautnin lítið. Samtök voru lítil meðal bindind- 
isfólksins, en aftur á móti unnu vínsalar, meS mesta 
ötulleik, aS rekstri verzlunar sinnar. ÁriS 1840 var 
hiS svo kallaSa ,, Washington bindindisfélag" stofnaSí 
Baltimore í Marylandríkinu. Félag þetta var mynd- 
aS á þann hátt, aS sex drykkjumenn gengu í sam- 
band og unnu svolátandi heit: 

„Vér undirritaSir skuldbindum oss hér með, sem 
heiSvirSir menn, aS mynda félag er bæti kjör vor og 
sem vinni á móti nautn áfengis, sem vér álítum aS sé 
skaSleg heilsu vorri í mannfélaginu. Vér skuldbind- 
um oss hér meS, sem heiSvirSir menn, aS drekka ekki 
áfengi, maltdrykki, vín né eplavín". 

Stofnendur félags þessa voru aS eins sex, en við 
áramótin 1840 og 1841 var félagiS búið aS fá 700 
meSlimi, sem allir höfSu veriS drykkjumenn, og viS 
lok ársinfe 1841 voru meSlimir orSnir 100,000 og grein- 
ar af félaginu stofnaSar í eitt hundrað og sextíu bæj- 
um. Hr. Hawkins, sem verið hafði ákafur drykkju- 
maSur, en fyrir fortölur dóttur sinnar, sem þó var aS 
eins barn að aldri, hafSi gengiS í félag þetta, gjörSist 



—87— 


fljótt aSal-leiStogi þess. Hann ritaSi ítarlega um 
skaósemi áfengis á þjóSlífiS í vikublaS, sem gefiS var 
út af félaginu. 

Litlu seinna voru kvendeildir stofnaðar í sambandi 
viS félög þessi og nefndust „Martha 'Wasliington fé- 
lög". Út frá þessum félögum myndaSist „Sons of 
Temperance“ félagiS. 

„Sons of Temperance 11 var stofnaS í New York 
29. september 1842. MeSlimir þess unnu svohljóS- 
andi heit: 

„Eg lofa því aS halda sjálfum mér frá öllu á- 
fengi, aSstoSa meSbróSur minn í veikindum og hjálpa 
honum til hærri menningar“. 

FélagiS veitti inngöngu konum jafnt sem körlum. 

ÁriS 1845 var mynduð barnastúka undir umsjón 
fullorSinna deildarinnar. Meðlimir hennar undir- 
gengust sömu skuldbindingu og fullorSna fóikiS. 

Nokkrir af unglingum þeim, er tilheyrSu barna- 
deildinni, urSu óánægSir meS ýms fundarsköp og 
fanst þeim þau of barnaleg fyrir sig, en jafnframt á- 
litu þeir eldri deildina ekki heldur ákjósanlega. Þeir 
tóku því það ráS aS mynda milliliS, sem þeir nefndu 
,,Jerikóriddara“ og sem unnu svohljóSandi heit: 

,,Eg lofa því að búa ekki til, kaupa ekki selja ekki 
til drykkjar nokkurn áfengan né jastaSan vökva, svo 
sem vín, eplavín né aSra áfenga drykki, hvort sem 
þeir eru hér taldir upp eSa ekki, og aS sporna á allan 
löglegan hátt, á móti tilbúningi, notkun og sölu þeirra. 
Eg lofa enn fremur, aS hjálpa konu reglubróður míns 
systur hans, dóttur, svo og ekkju hans, ef þær komast 
í neyð eSa þröng, og vernda jafnan heiSur þeirra og 



mannorS, en aldrei svíka reglu mína né gjöra henni 
né reglubróSur mínum né reglusystur rangt til“. 

Grein af þessu félagi var litlu seinna stofnuS í 
smábæ skamt frá Utica, er nefnist nú Oriskany Falls, 
en þá var alment kallaSur Castor Falls. Helztu menn- 
irnir í Jeríkóriddara félagi Utica bæjar heimsóttu 
þessa nýju systurstúku og var nú sú ákvöróun tekin, 
að þar sem þær hefSu sama starfsmark og sama nafn, 
skyldu þær gjöra samband meS sér og hafa sameigin- 
leg lög og siðareglur, en til aS fyrirbyggja allar deilur 
skyldu þær hætta vió nafnið ,,Jeríkóriddarar“ en 
taka upp nafniS „Good Templars“. 

ÁriS 1852 voru Good-Templar stúkur orSnar 14 
og var þá þingfundur haldinn í Utica til aS íhuga 
stofnun stórstúku til yfirstjórnar en þaS lánaSist ekki. 

Deilur risu milli fundarstjóra og manns er Lever- 
ett E. Coon hét. Coon hafSi átt heima í Utica 
og starfaS af mesta ötulleik að því aS koma á föstu 
formi og lögum í félaginu nú var hann flutt- 
ur búferlum til Syracuse og hafSi stofnaS þar stúku 
er hét ,,Excelsior“ Nr. 14. Ekki varS unt aS koma 
á sættum og fór Coon, ásamt öSrum fulltrúum frá 
Syracuse, heim til sín. 

Þegar heim kom lögSu þeir ágreiningsmál sín 
fyrir stúkuna og urðu úrslitin þau aS „Excelsior 11 
stúkan sagSi skiliS við hinar stúkurnar og Good- 
Templar'aregluna og kallaSi sig frá þeim tíma „Excel- 
siör Nr. 1. af ÓháSri Reglu Good-Templara“. Eink- 
unnarorS reglunnar skyldu vera: „trú von og kær- 
eikur“, en höfSu áSur veriS „vinátta, von, kærléik- 
lur“, ný merki og ný umgangsorS voru einnig viðtekin. 



—89— 


Fleiri stúkur mynduSust bráSlega. í bænum 
Fayetteville var stofnuS stúkan „Eureka Nr. 2.“ og í 
Ithaca var „Forest City Nr. 3.“ stofnuS af Nathaniel 
Curtis, sem alment er talinn aSal höfundur þessarar 
nýju reglu. Curtis tók inn í stúkuna „Forest 
City“ 14. ágúst 1852 sex hinar fyrstu konur, sem í 
Regluna gengu. 

Stórstúka af „ÓháSri Reglu Good-Templara“ var 
stofnuS 17. ágúst 1852 í bænum Syracuse, af mönn- 
um, sem kosnir höfSu veriS úr hinum þrem ofan- 
greindu stúkum. Nathaniel Curtis var fyrsti stór- 
templar. í nóvembermánuSi þetta sama ár voru 
stúkurnar orSar 12, var þá haldinn nýr fundur í 
Ithaca. ÞaS varó aS samkomulagi á fundinum aS 
Curtis legSi niSur völdin sem stórtemplar, til þess 
aS geta gefiS sig viS útbreiSslu Reglunnar, en Garry 
Chambers var kosinn stórtemplar í hans staS. 

Stórstúkuþing þetta kaus Meþodista prest aS 
nafni D. W. Bristol til aS semja lög og siSareglúr. 

Stefnuskráin skyldi vera: „AlgerS afneitun allra 
áfengisvökva til drykkjar. AlgerS útrýming áfengra 
drykkja úr landinu. Algert jafnrétti allra reglu- 
bræSra og systra, hver sem trúarbrögð eru, af hvaSa 
kynþætti sem þeir eru, i hverri stétt og stöSu sem 
þeir eru, hverjar þjóðmálaskoSanir sem þeir hafa. 
StarfssviS vort er heimurinn; kærleikur vor er rúm- 
góSur; mannúSin knýr oss áfram“. 

Reglan tók nú óSum aS útbreiSast og í desember- 
mánuði áriS 1853, þegar næsta stórstúkuþing var 
haldið voru stúkurnar orSnar 275 með 15,000 meS- 
limum. 



—90— 


í septembermánuöi áriö 1853 var fyrsta stúkan í 
Kanada stotnuö í Merrickville í Ontario-fylkinu og 
hét „Harmony 11 Nr. 230. Önnur stúka var stofnuö 
í Easton Corner, Ontario, rétt á eftir og var nefnd 
,,Elgin“ Nr. 231. Báðar þessar stúkur voru starfandi 
fyrir fáum árum. 

Reglan jókst nú svo að nauðsynlegt þótti aö 
mynda fleiri stórstúkur, því alment réöi sú hugsun, að 
bindindisliðið í hverju ríki og hverju fylki myndi sem 
mestu til leiðar koma, ef því væri gefin heimástjórn. 
Samt sem áður varó hver stórstúka að viðurkenna 
stórstúkuna í New York ríkinu hið æðsta vald Good- 
Templara og úrskuráir hennar, í öllum málum, skyldu 
vera bindandi. 

Fyrsta stórstúka sem stofnuð var út frá New 
York stórstúkunni-var í Pennsylvaníu. í Pennsyl- 
vaniu voru þá 96 undirstúkur. 

21. nóvember 1854 stofnaði H. P. Barnes, ritari 
New York stórstúkunnar fyrstu stórstúku, semstofnuð 
var í Kanada. Hún var stofnuð í Hamilton, Ontario. 
Tilheyrandi henni voru 54 undirstúkur. Fyrsti stór- 
templar var Dr. 'W’. I Case og stórritari J. W. Stone. 

Fjóróa stórstúkan var stofnuð í Iow'a. 

Á þriðja þingi New York stórstúkunnar, sem 
haldið var 6. desember 1854, skýrði stórritari H. P. 
Barnes, frá því, að þá væru 499 undirstúkur tilheyr- 
andi þeirri stórstúku og félaga tala 25,336. 

Á þessu stórstúku þingi var ákvörðun gjörð um 
að stofna skyldi hástúku fyrir alla Norður-Ameríku 
og var hún stofnuð 16. maí 1855. Fyrsti hátemplar 


—91— 


var James M. Moore og fyrsti háritari Mary C. 
Ruckman. 

ÁriS eftir, 1856, voru stórstúkur orSnar ellefu, 
undirstúkur 1037 og félagatala 65,722. 

,,Sons of Tempeance"stúkurnar í Michigan höfSu 
allar gengiS í Good-Templara Regluna á þessu ári. 
MeSlimaíala þeirra var há, en sökum þess, aS þetta 
gjörSist skömmu fyrir hástúkuþing, var ekki unt aS 
fá skýrslur yfir þaS og er sú félagatala því ekki talin 
meS áSur greindri meSlimatölu. 

Á árunum 1856 b'l 1857 voru í ríkinu Illinois 
5006 félagar, þar af 1951 systur í 79stúkum. Chicago 
meSlimir höfSu stofnaS stig-stúku og vildu fá hana 
viSurkenda af hástúkunni. Hástúkan veitti bónína 
og gaf stúkunni stofnskrá. Þetta var hin fyrsta stig- 
stúka í Reglunni. 

Um þessar mundir kom töluverS afturför í Regl- 
una. Þeim sem sendir höfSu veriS til að útbreiSa 
Regluna og stofna nýjar stúkur, fanst sér verSa meira 
ágengt ef þeir hefSu stúkugjöld lág, en afleiSingarnar 
urðu aS stúkurnar komust í f járþröng og gátu eki bor- 
iS þann kostnaS, sem fundarhöld og annað höfSu í 
för meS sér. Ýmsir meSlimir vildu hækka gjöldin, 
en aSrir unnu á móti því, svo aS út úr þessu risu all- 
miklar deilur í mörgum stúkum. Endalok miskliSar 
þessarar varS sá aS margar undirstúkur skiluSu aftur 
stofnskrá sinni og í öSrum, sem þó héldu áfram aS 
starfa fækkaSi félagatala stórkostlega. í New York 
stórstúkunni, sem var elzta og lang-f jölmennasta stór- 
stúkan, fækkaði stúkum svo aS stórstúkan hélt ekkert 
þing frá 1856 til 1865 og þegar hún þá kom sam- 


—92— 


an var aS eins ein undirstúka, „Seneca Chief“, starf- 
andi. 

Hnignun Reglunnar í heild sinni hélzt þar til áriS 
1858 að hástúkuþing var haldiS og málfærslumaSur- 
inn Chas. B. Chase var kosinn hátemplar. Mr. Chase 
var mesti atorku- og dugnaðarmaáur og vakti fljótt 
nýtt líf og fjör innan vébanda Reglunnar; var oftast í 
vandasömustu embættum og nefndum frá þessum tíma 
og þar til hann dó áriS 1909. 

Háþing þetta var f jórSa þing hástúkunnar og hið 
fyrsta sem haldiS var í Kanada. ÞaS var haldið í 
bænum Hamilton í Ontarío, þar sem fyrsta stórstúka 
í Kanada haföi veriS stofnuS fjórum árum áSur (1854) 
og Reglan hafSi tekiS miklum framförum. Þá voru 
starfandi 15 stórstúkur, um 960 undirstúkur og meS- 
limatala var 53,200. 

Á hástúkuþingi 1859 voru samþykt svo hljóSandi 
grundvallaratriði, sem enn eru í gildi: 

„Engum ver&nr leyff) innganga í Reglu þessa nema hann irúi á 
t ilveru almáttugs gufs, sem ríkir og rœftur yfir öllum hlutum, og sé 
fás aS gangast undir skuldbindingu vora œfilangt. 

I. 

AlgerS afneitun allra áfengisvökva til drykkjar. 

II. 

Ekkert leyfi í neinni mynd, hversu sem á stendur, til aS selja 
áfengisvökva til drykkjar. 

III. 

Skýlaust forboS gegn tilbúningi, innflutningi og sölu áfengis- 
vökva til drykkjar. ForboS, samkvœmt vilja þjóSarinnar, fram- 
kömnum í réttu lagaformi, (aS viSlögSum þeim refsingum, er svo 
óheyrilegur glœpur verSskuldar). 


IV. 

Sköpun heilsusamlegs almmnings álits á þessu mili. MeS 


—93— 


ötulli útbreiðslu sannleikans á alla þá vegu, sem mentun og mann- 
ást eru kunnir. 

V. 

Kosning goöra og vandaöra manna til aS framfylgja lögunum. 

VI. 

StaSfastar tilraunir til aS frelsa einstaklinga og bygSarlög frá 
þessari voSalegu bölvun, þrátt fyrir allskonar mótspyrnur og örSug- 
leika, þar til vér höfum boriS algerSar sigur úr býtum um allan 
heim. 

Á næstu tveim árum tekur Reglan aftur mikilli 
framför og árió 1859 voru stórstúkur stofnaSar í 
Mississippi, Massachusetts og Alabama. 

í nóvembermánuSi 1858 hafSi há-kapilán, James 
Scott stofnaS stúku í bænum London, Ontario, án 
þess aS fáfyrstleyfi bœjarumboSsmanns Good Templ- 
ara. BæjarumboSsmaSur kærSi þetta fyrir stórstúk- 
unni í Kanada. Stórstúkan ekki eingöngu neitaSi aS 
viSurkenna stúkuna löglega stofnaSa heldur einnig 
vék Mr. Scott úr Reglunni. Mr. Scott, ásamt öSrum 
héldu uppi stúkunni og mynduSu meS þessu nýtt fé- 
lag, sem þeir kölluSu ,,The British American Templ- 
ars“. Ætlast var til aS félagiS væri eingöngu fyrir 
fólk af brezkum kynþætti. Á fám árum útbreiddist 
þetta félag svo aS það hafSi stúkur í flestum fylkjum 
Kanada. Ekki er hægt aS sjá aS þeir hafi nokkurn 
tíma tekiS þátt í stjórnmálum landsins né reynt að 
hafa nokkur áhrif á þau, endavar Bakkusar dýrkunin 
á þeim dögum svo rótgróin hjá öllum þorra fólks aS 
fámennur félagsskapur hefSi litlu getaS áorkaó. Um 
1881 fór félag þetta ásamt öSru félagi, „British Templ- 
ars“, í samband viS bindindisfélag, sem þá var tekiS 
aS starfa í Canada og kallaS var „Royal Templars of 


—94— 


Temperance 11 , og hefir félagsskapurinn síSan gengiS 
undir því nafni. 

Á hástúkuþingi, sem haldið var áriS 1859, var 
meSlimatala um 70,000 en á næsta hástúkuþingi áriS 
eftir 1860 var meSlimatala or3in80,186. Áþví hástúku- 
þingi var hiS alkunna lagasafn „Chase's Digest“ viS- 
tekiS, sem nauSsynlegur leiSarvísir fyrir félaga. Stór- 
stúkur höfSu nú verið stofnaSar í California og Maine. 

ÁriS 1861 byrjaSi þrælastríðiS í Bandaríkjunum 
og stóS yfir til 1865. Á þessu tímabili hnignaði Good 
Templara Reglunni, ásamt öllum öSrum félagsskap, 
svo aS félagatal var viS lok stríSsins um 68,000 en 
hafSi áSur veriS yfir 80,000 

Á hástúkuþinginu sem haldiS var 1861 baS stór- 
stúkan í Indiana um leyfi til aS stofna unglingastúkur 
fyrir unglinga frá tíu til sextán ára gamla. Málið var 
í gerS þar til 1869 aS leyfið var veitt. 

Þegar hástúkan mætti 1862 og skýrslur voru 
lesnar upp, sást þaS, hve voSalegan skaSa stríSið var 
aS gjöra Reglunni. Hátemplar gjörði þá yfirlýsing 
aS þaS mætti telja Regluna dauSa í þeim ríkjum þar 
sem stríSiS væri háð. 

1864 var ný siSbók samin, sem meS lítilli breyt- 
ing hefir verið notuS síðan. 

10. marz 1864 var stórstúka stofnuS í Prince 
Edward Island. Hún var önnur stórstúka, sem stofn- 
uS var í Canada. 

• Um þessar mundir var stofnað í Chicago, af 
Good Templurum, hiSfyrsta drykkjumannahæli ,,The 
'Washingtonian Home Association of Chicago“. ein- 
hver sú þarfasta stofnun innan Reglunnar. 


—95— 


Þegar þrælastríSinu var lol:iS og friSur komin á 
var aftur tekiS til starfa aS vinna aS Good Templara 
málum í Bandaríkjunum. Verkinu miSaSi vel áfram 
enda var dyggilega unnið svo þegar hástúkan hafði 
þing sitt 1867 var félagatal 291,180 í 4,432 stúkum. 

5. Febrúar 1867 var stórstúka stofnuS í Nova 
Scotia og var þriSja stórstúkan í Kanada. 

Alt til þessa hafSi starfsviS Reglunnar veriS ein- 
ungis í Bandaríkjunum og Kanada, en áriS 1866 flutti 
ungur maSur aS nafni Joseph Malins frá Englandi til 
Bandaríkja.nna. Malins hafSi veriS í bindindis- 
félagi á Englandi og gjörSist strax meSlimur Good 
Templara Reglunnar í Bandaríkjunnum. Hann 
starfaSi meS brennandi áhuga fyrir Regluna í 
tvö ár unz hann flutti aftur búferlum heim til 
ættjarSar sinnar. Áður en hann fór til sinna 
fornu átthaga fékk hann umböS frá hátemplar aS 
stofna samskonar stúkur á Englandi og víSar. Fyrstu 
stúkuna stofnaSi hann í Birmingham 1868. Smátt og 
smátt útbreiddist Reglan um önnur lönd Evrópu unz 
nú aS stúkur eru í flestum löndum hins mentaSa heims. 

ÁriS 1868 var félagatala Reglunnar 389,672 í 6050 
stúkum. 

18. maí 1869 var stórstúka stofnuS í New Bruns- 
wick, sem var f jórSa stórstúkan í Kanada. 

Um þessar mundir var fariS aS hugsa um aS g jöra 
Good Templara Regluna að Alþjóða Reglu, siSbókin 
var þýdd á önnur tungumál og erindrekar sendir 
til annara landa. Fyrsti regluboSi, sem sendur var 
af hástúkunni, var Mr. Roberts, sem fór til Skotlands 
og stofna,ði Regluna þar. 


—96— 


Stórstúkan í Californiu hafSi, um þetta leyti, á- 
kvarSaS aó stofna barnaheimili, sem skyldi tileinkaS 
Reglunni, en sem þó skyldi veita móttöku munaSar- 
lausum börnum þótt foreldrar þeirra hefSu ekki til- 
heyrt henni. Hástúkan, á næsta þingi sínu, lauk 
miklu lofsorSi á bæði þetta fyrirtæki og drykkju- 
mannahæliS í Chicago og sagSi aS þetta tvent myndi 
standa sem minnisvarSar, er bæru öðru fremur 
vitni um kærleikskenning Reglunnar. 

ÁriS 1870 voru stórstúkur tilheyrandi hástúk- 
unni 41, undirstúkur 5,913 og meSlimatal, 363,205. 
Þá var búiS aS stofna stórstúkur á Englandi og Skot- 
landi. Good Templara Reglan var nú viSurkend 
sem hiS f jölmennasta og útbreiddasta bindindisfélag í 
heimi. Og áriS 1871, þegar hástúkan héltsitt 17. þing 
var reglan útbreidd um alt Kanada aS undanskildu 
einu fylki og í öllum Bandaríkjunum aS 3 ríkjum und- 
anskildum. 

11. desember 1872 var stórstúkan í Newfound- 
land stofnuS. 

Enn hélt Good Templara Reglan áfram aS 
þroskast í þeim löndum, sem hún hafSi veriS starfandi 
í; svo var hún stofnsett í nýum löndum. ÁriS 1875 var 
félagatal 735,000 í 11,850 stúkum og þaS vita menn 
Regluna f jölmennasta. Jafnframt því sem hún þá var 
í mestum blóma sínum í Bandaríkjunum og Kanada 
var hún búinn aS ná sterkri bólfestu á þessum löndum 
Englandi, Skotlandi, írlandi, 'Wales, Bermuda-eyjun- 
um, Malta, Ástralíu, Nýja Sjálandi, Tasmaníu, SuS- 
ur-Afríku, Indlandi, Asíu, Vestur Indlands eyjunum, 
Honduras, Þýzkalandi, Frakklandi, Hollandi, Belgíu, 


—97— 


Kína, Japan og víSar. En ári seinna (1876) klufu 
deilur um svertingja Regluna í tvent. 

Þótt Svertingjar viS lok þrælastríSsins 1865, 
fengju viSurkent fult frelsi, þá voru þeir samt hafSir í 
mikilli fyrirlitningu hjá meiri hluta hvítra manna í 
Suðurríkjunum, þar sem mesta þrælasalan hafSi veriS, 
sérstaklega í Kentucky ríkinu. Þessi viSbjóSstilfinn- 
ing gagnvart svertingjum var svo rótgróin hjá hvíta 
fólkinu, aS ekki var til þess að hugsa,aS svertingi fengi 
inntöku í stúkur þeirra. SuSurríkja stúkurnar, eink- 
um í Kentucky afsögSu aS leyfa svertingja inntöku. 
,,Ef svertingi kemur inn í stúku vora, förum vér allir 
út“, sögSu þeir. Englendingum fanst þetta beint brot 
á stefnuskrá Reglunnar um algert jafnrétti fyrir alla 
menn, af hvaSa kynþætti sem þeir væru. Joseph Mal- 
ins, semvar stór-templar á Englandi svaraSi því: ,,Ef 
svertingi kemur, skrýddur einkenni, inn í stúkur vorar 
á Englandi, leiSum vér hann hátíSlega til heiSurs- 
sætis“. 

Deilurnar um þetta svertingjamál komust á hœsta 
stig árið 1876, á hástúkuþinginu, sem haldið var í 
Louisville í Kentucky ríkinu. Mr. Hickman var þá 
hátemplar og Joseph Malins hákanzlari og af því mest 
bar á þessum mönnum í deilunum, voru flokkarnir 
kendir viS þá og nefndir Hickmanítar þeir sem vildu 
banna svertingjum inntöku, en Malinítar þeir sem 
vildu leyfa þeim inntöku. Allar stórstúkurnar í 
Ameríku aS undantekinni stórstúkunni í Newfound- 
land fylgdu Hickman, en Englendingar og hinir 
aSrir fylgdu Malins. 


Á þessu þingi (1876) var reynt aó koma á sam- 
komulagi og samþykt meS 85 atkvæSum gegn 58 til- 
laga frá Dr. Oronhyatekha, frá Canada, þess efnis aS 
svertingjar œttu rétt til inntöku í Regluna, en 
aS stórstúkan í Kentucky mætti neita þeim um 
inntöku í sínu umdæmi. Malinítar neituSu aS hlíta 
þessum úrskurSi og sögSu sig úr öllum félagsskap viS 
Hickmaníta. Malinítar héldu svo fund fáum dög- 
um síSar og stofnuSu nýja hástúku, kusu enskan 
prest, James Yeames aS nafni fyrir hátemplar, en 
Joseph Malins fyrir háritara. 

Reglan var nú klofin í tvent og hefir aldrei 
beSiS þess bœtur. Deilurnar héldu áfram og 

urSu þess valdandi aó margir gengu úr Regl- 
unni af leiSindum út af þrefinu, en illa gekk aS fá nýja 
meSlimi í staS þeirra sem úr fóru, því flestir vildu 
vera lausir viS þann flokkadrátt, sem réS hjá báSum 
málsaSilum. Einnig var alls ómögulegt fyrir hvorn 
flokkinn sem var aS starfa eins aS stúkumálum og 
áSur hafSi veriS; því kraftarnir voru dreifSir og áhugi 
fór minkandi. 

í ellefu ár voru þessar tvær deildir, sem þó unnu 
á sama hátt að sameiginlegu málefni, aSskildar og 
tálmuSu með sundrung útbreiðslu hver annarar og 
þegar þœr loks runnu aftur saman í eitt 1887 var fé- 
lagatala aS’eins 485,000, en þar af voru 287,000 Hick- 
manítar og 198,000 Malinítar. 

ASal-frumkvöSull í aS sameina þessar tvær deild- 
ir var John B. Finch frá Nebraska. Hann hafSi 
gengið í Regluna 1872, þábúsettur í New Yorkríkinu, 
starfaSi mikiS aS því aS útbreiSa Regluna; og þar 


—99— 


sem hann var ágætur rœðumaSur, þýSur og viSfeldinn 
í umgengni, varS honum mikiS ágengt og náSi hylli 
almennings. 

Mark og miS Finch var aS gjöra Good 
Templara Regluna aS nokkurskonar bindindisbraut- 
rySjanda um heim allan, en til þess að slíkt gæti tek- 
ist var afar-nauSsynlegt aS sameina þessa tvo flokka. 
Þetta ' tókst honum aS gjöra, eins og áSur er greint, 
og var hann kosinn fyrsti hátemplar hinnar samein- 
uSu hástúku. En honum entist ekki lengi aldur til 
aS vinna aS þeim málum, því fimm mánuSum síSar 
varS hann bráðkvaddur. 

1891 reisti hástúkan honum minnisvarSa í Rose- 
hill grafreitnum í Evanston, Illinois, er kostaSi 2,781 
dollar. Þetta er sá eini minnisvarði, sem hástúkan 
hefir látiS reisa nokkrum meðlim sínum, og hefir því 
meS því viSurkent Finch, aS maklegleikum, merk- 
astan mann Reglunnar. 

Finch var aSal-hvatamaður og stofnandi 
Vínbannsfiokksins (Prohibition Party) í Bandaríkjun- 
um, er hann stofnaði 1872. FormaSur flokksins var 
hann þar til 1876 aS mikla bindindishetjan Neil Dow 
tók viS formensku hans; svo hefir hver Good Templ- 
arinn af öSrum tekið viS formensku og stjórn flokksins. 

Vínbanns flokkurinn er mjög sterkur. í honum 
getur hver veriS, sem ann bindindi og afnámi áfengis, 
hvort sem hann tilheyrir nokkru bindindisfélagi eSa 
ekki. Stefnuskrá flokksins er aS sjá um aS lögum viS- 
víkjandi takmarkaSri vínsölu sé fylgt, jafn framt því 
aS bæta lögin og reyna aS koma á vín- og aSflutnings- 
banni. í hverjum forseta kosningum í Bandaríkjun- 


— 100 — 


um hefir þessi flokkur útnefnt forsetaefni úr hóp 
bindindismanna, sem bindindisvinir hafa stutt meS 
atkvæSagreiSslu, og þó þeir hafi aldrei getaS áorkaS 
því aS koma þeim manni, sem þeir hafa útnefnt, í for- 
seta sætiS, þá hefir hefir þó þetta vakiS meiri eftirtekt 
á flokknum en nokkuS annaS og á ýmsan hátt hjálpaS 
áfram málefnum hans. Good Templara Reglan er 
móSir þessa flokks og hefir gefið honum marga af beztu 
mönnum hans. Hún hefir veriS þessum mönnum 
hinn bezti skóli, því á fundum hennar hafa þeir lært 
öll fundarsköp; sjóndeildarhringur hugsana þeirra 
víkkaS viS aS heyra skoSanir annara á ýmsum mál- 
um og sjálfir hafa þeir smámsaman fariS aS taka þátt 
í Reglumálum og æft sig þannig á að láta skoSanir 
sínar í ljós fyrir almenningi. ÞaS er eigi sjaldan aS 
maSur heyrir suma af hinum beztu ræSuskörungum 
Bandaríkjanna og annara landa segja, aS Good 
Templara Reglunni eigi þeir að þakka hvaSa menn 
þeir hafi orSið — og þó, því miður, yfirgefa þeir gömlu 
fóstruna sína. 

Út af smá deilum, sem áttu sér staS milli Good 
Templara stúkunnar í Buffalo og eins meSlims henn- 
ar, aS nafni Porter, fór hann ásamt nokkrum fleirum 
úr Reglunni og myndaSi félag 1877 er hann kallaSi, 
Royal Templars of Temperance. Félag þetta náSi 
engri útbreiðslu í Bandaríkjunum og eftir nokkur ár 
dó það alveg út, en Porter flutti búferlum til Toronto 
og stofnaði þar 1879, grein af þessum félagsskap. í 
Kanada náSi þessi félagsskapur fljótt hylli fólksins og 
þroskaðist brátt, en ekkert samband vildu Kanada 



— 101 — 


stúkurnar hafa vió Bandaríkja stúkurnar, sem þá 
voru á fallandi fæti. 

Grundvallar-atriSi Royal Templars of Temper- 
ance eru aS mestu leyti sniSin eftirgrundvalllar-atrió- 
um Good Templara Reglunnar. Heit þaS er félagar 
vinna, er mjög líkt heiti Good Templara, aS undan- 
teknu því aS Good Templara hoitLS varir alla æfi en 
Royal Templara aS eins meóan þeir eru í félaginu. 

Tvö féíög,sem áSur voru starfandi:British Templ- 
ars og British Templars of America sameinuSu sig 
Royal Templurum. Um 1883 byrjuSu RoyalTempl- 
arar aS selja félagsmönnum lífsábyrgð. LífsábyrgSin 
var bundin þeim skilmálum, aS gengi meðlimur úr 
félaginu varS lífsábyrgS hans ógild. Á þenna hátt 
trygSi félagiS sér félagsmenn æfilangt. Royal Templ- 
arar eru nú um 22000 í öllum fylkjum Kanada. 

Ýmsum atkvæðamestu konum Good Templara 
Reglunnar fanst, að ef þœr kæmu á fót félagi, sem aS 
konur hefSu aSgang aS, gætu þær enn betur en í 
Good Templara Reglunni, sem var jafnt fyrir karl- 
menn og konur, rætt ýms mál, er lytu aS uppeldi 
barna og ýmsum heimilishögum. Kona sú, er fyrst 
hóf þessa hreyfingu var frú Mattie McClellan Brown, 
fyrverandi hávaratemplar. Hún skoraSi á allar kon- 
ur, er væru slíkri félagsstofnun hlyntar, aS mæta á 
fundi, er hún boðaSi til. Fundurinn var haldinn og 
ákvörSun tekin á honum aS stofna félag, sem skyldi 
þó aSallega vera bindindisfélag. Var þaS stofnaS 
1874 og nefnt „Kristilegt bindindisfélag kvenna“ 
CWomen’s Christian Temperance Union). Stefna fé- 
lagsins var aS hafa þau áhrif á heimilislífið, aS vín- 


— 102 — 


nautn væri ekki höfS um hönd á heimilunum, aS inn- 
ræta börnunum óbeit á áfengi, aS félagskonur sjálfar 
væru í algjörðu bindindi, giftust ekki þeim mönnum, 
sem neyttu áfengis eSa á nokkurn hátt stuSluSu aS 
aS aSrir neyttu þess. Enn fremur að reyna eftir 
fremsta megni aS hafa áhrif á atkvæSagreiSslu lands- 
ins í öllum þeim málum er aS bindindi lytu. AS eins 
konur gátu orSiS meSlimir í félaginu, þó hefir nokkr- 
um mönnum veriS veitt inntaka og þeir gjörSir heiS- 
urs félagar, sem ekki hafa atkvæSisrétt í nokkrum 
málum, ekki heldur geta þeir haft nokkurt émbætti á 
hendi í félaginu. 

Eins og nærri má geta eru aSeins fáir karlmenn 
í félagi þessu, því enn sem komiS er virSist karlþjóS- 
inni ógeðfelt að vera í þeim félagsskap, sem ekki 
veitir þeim yfirhönd yfir kvennþjóðinni, hvaS þá held- 
ur þeim, sem ekki gefur þeim jafnrétti. 

Félag þetta er heimsfrægt og hefir náð útbreiSslu 
ekki aS eins í Bandaríkjunum og Kanada, þar sem fé- 
lagatala er 365,000, heldur einnig í flestum ríkjum 
hins mentaSa heims. Sem eitt af hinum öflugustu 
og starfsömustu siSbóta og siSmenningar félögum er 
þaS viSurkent um allan heim. 

í austurhluta Bandaríkjanna, sérstaklega Mass- 
achusetts, Rhode Island og Connecticut, er margmenn- 
ur félagsskapur er nefnist „Knights of the Golden 
Cross“ og í SuSurríkjunum, einkum Tennesee og 
Keutucky, er annaS félag er nefnist „Knights of Sam- 
aria“. Starfsemi beggja félaganna er sú sáma, nefni- 
lega, aS útrýma áfengi úr landinu. BæSi félögin eru 


—103— 


fjölmenn, þó „Knights of the Golden Cross“ sé fjöl- 
mennara. 

ÁriS 1892 var í Bandaríkjunum myndaSur flokk- 
ur er nefnist „Anti-Saloon League“. í þessum flokki, 
eins og í Prohibition flokknum er aS eins sjálfboða- 
lióar, sem engu bindindisfélagi þurfa aS tilheyra. 
Stjórn beggja flokkanna er í höndum forseta og 
nefnda, sem starfa í hverju ríki, svo er nefnd kosin, 
sem samanstendur af mönnum víSsvegar um öll Banda- 
ríkin, og skal sú nefnd hafa umsjón meS starfsemi 
flokksins í heild sinni. 

Verk flokkanna er aS kollvarpa völdum Bakk- 
usar, fyrst og fremst í hverju ríki út af fyrir sig, og 
svo í öllum ríkjum Bandaríkjanna í heild sinni. 

í báSum þessum flokkum eru meSlimir úr öllum 
bindindisfélögum landsins og í þá hafa safnast beztu 
menn félaganna, því í þessum flokkum .geta þeir beitt 
kröftum sínum óhindraSir af nokkrum félagsböndum. 
Þessir flokkar eru stærstu og áhrifamestu flokkarnir, 
sem starfa aS þessum málum. 

Eins og öllum er ljóst, er þekkja nokkuS til sögu 
Kanada, bygSist austur hluti þess fyrst og í þeim 
hluta náSi margskonar félagsskapur fótfestu, en smám 
saman breiddist bygSin út og flutti meS sér félagslífið. 
Þannig var þaS aS Good Templara Reglan, ásamt 
öSrum félagsskap, varS samferSa fólksflutningnum 
vestur á bóginn. Manitoba fylkiS var austasti hlut- 
inn af óbygSinni og þangaS fór fólkiS aS hópast, og 
þar sem nú er Winnipegborg en þá var aS eins mjög 
lítiS þorp, sem kallaS var Fort Garry var hín fyrsta 
Good Templara stúka í Manitoba stofnuS áriS 1873, 


—104— 


af erkidjákna McLean. Stúkan var nefnd „Fort 
Garry“ Nr. 1., eftir þorpinu. 

Hver Good Templara stúkan eftir aSra var nú 
stofnuS í fylkinu, þar sem nógu þéttbygt var orSiS, en 
allar voru þær enskumælandi. ÁriS 1883 var stór- 
stúka mynduS fyrir Manitoba og NorSvestur landiS. 

Fyrsta stúkan meSal útlendinga í Manitoba, og 
reyndar- í Kanada, var íslenzka stúkan ,,Hekla“ Nr. 
33, er stofnuS var í desember 1887 af Thos. Mixon. 
Þar næst — 1888 — var önnur íslenzk stúka stofnuó 
í 'Winnipeg, er nefnd var ,,Skuld“, þar næst voru 
myndaSar stúkurnar ,,Einingin“ í Selkirk, ,,Ióunn“ á 
Grund og ,,Vonin“ á Gimli. SíSan var stofnuð hver 
stúkan af annari bæSi meSal íslendinga og hérlendra 
manna. 

ÁriS 1902 var fyrst stofnuS stúka meðal S vía í 
Kanada, stúka sú var stofnuS í Winnipeg af frú 
GuSrúnu Búason og ungfrú Helgu H. Johnson, meS- 
limum stúkunnar Heklu, og kölluS „Framtidens 
Hopp“. SíSan hafa all-margar stúkur veriS stofnað- 
ar meSal Svía víSsvegar um landiS. 

1913 var hin fyrsta Norska stúka stofnuS íMani- 
toba. Hún var einnig stofnuð í Winnipeg af GuSrúnu 
Búason og nefnd „Dovre“. 

Hver þessara þjóSflokka notar sitt eigiS mál viS 
fundarhöld sín og hjá þeim öllum er talsverSur áhugi 
fyrir bindindismálum. 

Good Templarar í Manitoba voru ekki lengi á- 
nægSir meS Manitoba fylki sem hiS eina starfsviS sitt, 
þeir fluttu því RegluboS sitt vestur í vesturfylkin 
Saskatchewan og Alberta. Undir umsjón stórstúku 


—105— 


Manitoba fylkis, voru í báSum þessum fylkjum mynd- 
aSar stúkur meSal innlendra manna, íslendinga og 
Svía, sem allar heyrSu til stórstúku Manitoba. Þessi 
tilhögun hélst þar til 1912, aS Manitoba stórstúkan sá 
sér ekki fært, að hafa umsjón yfir svo stóru umdæmi 
og annast starfsemi þá, sem nauSsynleg var. Hún 
fékk því RegluboSa aS nafni R. D. Ward frá Nova 
Scotia, sendi hann til Alberta, þar sem hann skyldi 
stofna nýjar stúkur og styrkja þær sem þar voru unz 
unt væri aS mynda stórstúku í því fylki. Þetta tókst 
mæta vel og þó allur kostnaSur í sambandi vió reglu- 
boSiS, bæSi þá og fyr, væri afar mikill, starfaði 
Ward aS þessum málum þar til í janúarmánuSi 1912 
aS hann myndaSi stórstúku í Alberta. 

Saskatchewan stúkurnar tilheyra enn Manitoba 
stórstúkunni, en búist er viS aS skamt verSi þar til 
Reglan verSi þar svo sterk, aS hægt verSi aS stofna 
þar stórstúku. 

Öll fylkin í Kanada aS undan skildu Saskatche- 
wan hafa stórstúku hvert út af fyrir sig. Fjölmenn- 
asta stórstúkan er í Nova Scotia, þar sem félagatal er 
rúm 6000. 

Tala Good Templara í Kanada er rúm 20,000. 

Tala Good Templara í Bandaríkjunum er um 
50,000. 

Auk bindindisfélaga þeirra, sem talin eru hér að 
framan og starfandi eru í Kanada, má nefna tvo 
flokka, sem stefna aS því aS leysa landið undan oki 
Bakkusar. Flokkar þessir eru: Dominion Alliance 
og Moral and Social Reform Council. I Dominion 
Alliance eru fulltrúar kirkna og sunnudagaskóla, 


— 106 — 


bindindis- og siSmenningarfélaga. Hver deild þessa 
flokks hefir stjórn út af fyrir sig og er ekki háS öSrum 
deildum. Flokkur þessi er sérstaklega f jölmennur í 
Ontarío og er þar undir stjórn prests eins, F. B. 
Spence aS nafni. í því fylki hefir hann tekiS mikinn 
þátt í afskiftum stjórnarinnar af tilbúningi og sölu á- 
fengra drykkja. 

Moral and Social Reform Council var stofnaS 
fyrir nokkrum árum, mest vegna forgöngu Royal 
Templara og manna í Presbytera- og Meþódista- 
kirkjunni. Tildrögin til stofnunar hans voru þau, aS 
ýms bindindisfélög kusu nefndir, hvert innan sinna 
vébanda, er heimsækja skyldu stjórnarforingja fylkj- 
anna, í þeim tilgangi, aS fá þær lagabætur á vínsölu- 
lögunum, sem hvert félag um sig óskaði. Oft komu 
þessar nefndir meS bænarskrár, hver frá sínu félagi 
og án þess að vita um afstöSu hinna bindindisfélag- 
anna, þessar bænarskrár lögSu þær fram fyrir stjórn- 
ina, sem jafnan var viljug á aS hlusta á kröfur þeirra 
og lofa þeim fylgi sínu — jafnvel þó hún aldrei ætlaSi 
sér aS uppfylla loforSin, — en kröfur bindindisfélag- 
anna komu oft í bága hver viS aSra, og stjórnin kvaS 
sér því ómögulegt aS vita vilja bindindismanna. 

Bindindismenn voru sér þess meSvitandi, aS þeir 
væru ekki nógu samtaka og til þess aS fyrirbyggja aS 
nokkrar skiftar skoSanir kæmu fram hjá félögunum 
í tilraunum þeirra viS fylkisstjórnirnar, mynduSu 
þeir þenna flokk í hverju fylki út af fyrir sig. 

Flokkurinn samanstendur af fulltrúum, sem kosn- 
ir eru frá hverri Kirkjudeild, frá hverju bindindisfé- 
lagi og frá verkamannafélögum. Úr hóp sínum kýs 


— 107 — 


flokkurinn sér, ár hvert, framkvæmdarnefnd, er ann- 
ast gjörSir flokksins yíir áriS, en framkvæmdarnefndin 
hefir rétt til aS skipa nefndir sér til aSstoSar eftir því 
sem þörf gjörist. 

Þessi tvö félög Dominión Alliance og Social and 
Moral Reform Council eru því nokkurskonar politísk- 
ir flokkar og milliliSur milli stjórnarinnar og bindind- 
isfélaganna. Þótt Social and Moral Reform Council 
flokkurinn sé ekki gamall hefir hann samt, engu síSur 
en Dominion Alliance, framkvæmt mikiS. Á hverju 
sumri heldur hann uppi bifreiSarferðum um landiS 
og hefir í þessum ferSum vel þekta ræðumenn, söng- 
fólk og hornleikara. Fólk þetta fer frá einum staS til 
annars, heldur samkomur máli sínu til styrktar og 
hvetur fólk til starfsemi í bindindismálinu. 

Því verSur ekki neitaS aS Good Templara Regl- 
an er mörgum sinnum fámennari nú í NorSur-Amer- 
íku, heldur en hún var þegar hún var í blóma sínum. 
En þrátt fyrir þaS þó meSlimum hafi fækkaS, er hún 
þó alls ekki í hnignun. Áhrif þau, erhún hefir á þjóS- 
lífiS, eru sí og æ aS verða viStækari og meiri. 
Frá Good Templara Reglunni eru mynduS flest af 
þeim bindindisfélögum og flokkum, er hér hafa verið 
upptaldir, bæSi í Bandaríkjunum og Kanada. Félög- 
um þessum ásamt Good Templara Reglunni hefir tek- 
ist aS opna svo augu almennings fyrir skaSsemi áfeng- 
is, aS löggjafarþingin hafa fundið sig knúS til aS taka 
málefni þeirra til íhugunar, og hafa sumstaSar tak- 
markaS meS lögum f jölda áfengis sölustaSa eSa reist 
aSrar skorSur við notkun þess, og sumstaSar samþykt 
algjört vínbann. 


—108— 


Þannig er þaS í Kanada aS eitt af fylkjum þess 
— Prince Edward Isand — er algjörlega undir vín- 
banni, einnig er Nova Scotia, þéttbygSasta fylki lands- 
ins, undir banni aS undan skilinni borginni Halifax, 
sem er höfuSstaSur fylkisins. Meiri og minni hlutar 
allra hinna fylkjanna er undir vínbannslögum, svo aS 
óhætt er aS fullyrSa aS helmingur landsins er undir 
áfengissölubanni. 

1898 fór fram atkvæSagreiSsla yfir alt Kanada, um 
algjört vínbann. Öll bindindisfélög tóku höndum 
saman og studdu aS því, aS sem flestir af þeirra flokki 
greiddu atkvæSi. AtkvæSagreióslan féll þannig, að 
278,493 voru meS banni, en 264,490 á móti. í hverju 
fylki aS undanskildu Quebec, var meiri hlutiatkvæSa 
með banninu, en stjórnin, sem háS var vínbruggur- 
um og vínsölum, neitaSi aS taka atkvæSagreiðsluna 
til greina og fegraði málstaS sinn með því aS staShæfa, 
aS meiri hlutinn viS atkvæSagreiðsluna hefSi ekki 
veriS nógu mikill til þess aS hægt væri aS taka úrslit 
atkvæSanna til greina. 

SíSan hefir í öllum fylkjunum fariS fram atkvæða- 
greiSsla um aS banna vínsölu á takmörkuSum stöðum. 
Sú atkvæSagreiSsla hefir boriS þann árangur, aS nú 
er helmingur landsins undir vínbanni. 

í Bandaríkjunum er hér um bil sama ástandiS. 
Af 2,973,890 ferh.mílum eru 2,120,388 eSa 71% undir 
vínbanni og af 92,000,000 íbúum búa 46,091,098 eða 
50% undir vínbannslögum. 

Þetta er árangurinn af starfsemi Reglunnar í þess- 
um ríkjum. Þar sem áður aS þaS var talið menning- 
arstig aS neyta áfengis, er þaó nú álitiS vansæmi. 


—109— 


AS vera bindindismaSur er nú viSurkent beztu meS- 
mæli til hverskonar atvinnu. Nú er ekki lengur álitiS 
nauSsynlegt í veizlum og gestaboSum aS hafa áfengi 
á boðstólum, heldur er þaS talinn hinn mesti ósómi 
aS sjást ölvaSur. 

I öllum siSuðum löndum er nú vöknuS hræSsla 
viS áfengiS. Allar þjóSir, öll löggjafarþing og allir 
stjórnvitringar telja áfengið skaSvænlegasta þjóSar- 
mein nútímans. 

ÞaS er óhætt aS fullyrSa, aS bindindismáliS hefir 
aldrei staSið á jafn traustum grundvelli og nú. Samt 
er ekki ástæða fyrir bindindisvini aS leggja niSur starf 
sitt. ÞaS hefir aldrei í sögu þjóSanna veriS starfaS 
eins ötullega af hálfu þeirra, sem búa til og selja á- 
fengi, og einmitt nú, að kollvarpa áhrifum bindindis- 
félaganna. Vitandi það, aS þjóSirnar séu vaknaSar 
til meðvitundar um djúp þeirrar smánar og siSspill- 
ingar, sem þeir hafa veriS aS steypa þeim í, leggja 
þeir nú fram alla krafta sína til aS viShalda veldi 
sínu. Engin ráS líta þeir ónotuS og kjörorS þeirra 
verSa ávalt þau sömu: niSur meS menningu niSur 
meS siSferSi og niSur meS alt þaS góSa og upplyftandi 
í mannshjartanu. 

Til þess að standast árásir þessara manna, þurfa 
allir bindindismenn aS standa sameinaSir. Hver ein- 
asti Good-Templar ætti því á ný aS strengja þess heit, 
aS vera trúr félagi sínu, vernda heiður þess og standa 
í bardaganum, þar til sigurinn er unninn og fáni al- 
gers vínbanns er dreginn upp á hverri stöng í landinu. 



ÁHRIF VÍNNA UTNARINNAR 
FRÁ HEILS UFRÆDISLEG U 
SJÓNARMIDI. 


Eg hefi veriS beSinn aS skrifa stutta ritgjörS um 
áhrif áfengisnautnarinnar frá sjónarmiSi heilsu og líf- 
færafræSinnar. Skoðanir manna á áhrifum áfengis eru 
næsta sundurleitar og kynlegar sumar hverjar, eins 
og eðlilegt er, því aS alcohol hefir margvísleg og kyn- 
leg áhrif og líkami mannsins hefir mjög svo fiókna 
samsetning. ÞaS er næsta erfitt aS komast fyrir allar 
verkanir alcohols og tiltölulega fáir geta myndað sér 
skoSanir um það mál hleypidómalaust; en á síSari 
árum hafa margir vísindamenn rannsakaS þetta efni 
og reynt að útrýma getgátum um' verkanir áfengis og 
setja í staSinn röksamlega þekkingu, bygSa á ákveSn- 
um tilraunum. 1 Sumir hafa rannsakaS verkanir þess 
á meltingarfœrin, aSrir hafa gert tilraunir meS áhrif 
þess á hjarta og vöSva, og enn aSrir, hvernig það 
verkar á heilann. Þessar tilraunir hafa allar komiS í 
einn staS niSur, allar miSaS að því, aS kollvarpa 
mörgum fornum og föstum hleypidómum. Mjög 




— 111 — 


margir vísindamenn hafa framkvæmt þessar tilraunir 
víSsvega um heim, enda stöndum vér miklu betur að 
vígi eftir en áSur, til að dæma af rökum og óyggjandi 
vissu um verkanir áfengis. Eg skal nú stuttlega og svo 
skilmerkilega sem mér er unt skýra frá niSurstöðu 
þessara rannsókna. 

Frá ómuna tíð hafa menn álitiS vín vera hress- 
andi og örvandi. Því hefir veriS trúaS að meltingin 
örvaSist við hóflega nautn alcohols, og aS fæSan 
sameinaSist líkamanum skjótar meS því móti. Því 
hefir sömuleiSis veriS alment trúaS að þaó væri af- 
bragðsgott örvunar lyf viS h-'artasjúkdcmum svo og aS 
þaS efldi þrótt og fjör vöSvanna og loks, sem mest er 
um vert, aS þaS örvaSi og efldi hugsunina. Eftir þeim 
gögnum, sem fram hafa komiS í seinni tíS, virSist alco- 
hol í engan staS hafa þessar verkanir, heldur þvert á 
móti er sú niSurstaðan, þegar öllu er á botninn hvolft, 
aS verkanir þess eru deyfandi en ekki örvandi, og aS 
þaS œtti aS réttu lagi aS skipa því á bekk meS svefn- 
lyf jum og deyfandi lyf jum (Narcotics og Anesthetics). 
Rökin, sem aS þessari niðurstöðu liggja, ættu allir aS 
vita ekki einungis crykkjumenn, heldur hver borgari, 
sem lætur sér ant um heill og hag þjóSfélagsins. 

Eg skal nú leitast viS að segja frá þessum rökum 
í sem allra styztu máli. í fyrsta lagi: að því er snertir 
áhrif víns á meltinguna, þá er þaS sannaS meS til- 
raunum, aS alcohol örvar meltingar vökvana, jafn- 
framt sem þaS raskar eSlilegri verkun þeirra og gerir 
því meltingunni meira tjón en gagn þegar til lengdar 
lætur. Um áhrif áfengsnautnar á starfsemi hjartans 
er hið sania aS segja, aS þau eru deyfandi en ekki 


- 112 — 


styrkjandi, nema í einstöku tilfelli, sem tæplega öSrum 
en læknum er fært aS dæma um, og í stórum skömtum 
getur alcohol algerlega lamaS hjartaS. Um verkanir 
alcohols á vöSvana og vinnuþol manna er þaS sann- 
aS til fulls af mörgum tilraunum, aS enginn maSur 
orkar meira viS þaS aS neyta víns, heldur á sér hiS 
gagnstæSa staS, aS þaS einmitt hnekkir verkaþrótt 
hans. Vafalaust mun mörgum þykja þetta koma í 
bága vió sína reynslu. En skýringin er sú, aS víniS 
sljófgar dómgreindina. Manni finst hann verSa sterk- 
ari viS vín, en ekki eykur þaS honum afl. Manni 
kann aá finnast hann vera hraSvirkari og vandvirkari 
viS vín en ella,en alt um þaS er sannaó af mörgum vís- 
indalegum tilraunum aS þessu er á alt annan veg 
varið. ÞaS kemur æ betur fram, eftir því sem ná- 
kvæmum tilraunum f jölgar, aS þegar um langvarandi 
líkamlega áreynslu er aS ræSa, þá getur alcohol og vel 
unniS verk alls ekki fariS saman. Smáir skamtar af 
áfengi geta samt örvaS til áreynslu um mjög stutta 
stund (í hálftíma eSa skemur) en þar á eftir tekur vió 
hin deyfandi verkun lyfsins Og raunin er sú, aS hinn 
sami maSur afkastar minna verki meS víni en án þess. 

Um áhrif alcohols á taugakerfi og heila' eru allir 
sammála, sem bezt hafa rannsakað þaS efni, aS áfeng- 
iS sé þeim líffærum ekki hollara heldur en meltingar- 
færum og vöSvum. Einn af skarpvitrustu spekingum á 
19. öld, Von Helmholtz hefir lýst því yfir,aS jafnvel ör- 
lítiS alcohol væri nóg til þess, meSan áhrif þess stæSu, 
aS firra sig þrótti til sjálfstæðrar hugsunar eSa til aS 
ráSa fram úr vandasömu viSfangsefni. HiS sama 
virSist hafa sannast við nýjar tilraunir á öSrum speki- 



—113— 


mönnum, og áreiSanleg vissa er fyrir því, aS enginn 
nýtur sín eins vel til andlegrar áreynslu undir áhrif- 
um alcohols, þó örlítiS sé, og án þess. Sumir 
hinir mestu líffærafræóingar vorra daga hafa rann- 
sakaS þetta atriSi, og hafa allir kveSiS upp hinn sama 
dóm og Von Helmholtz. 

Yfirleitt má svo aS orSi kveSa, aS ef áfengis er 
neytt aS staSaldri, þá skemmir þaS helztu líffæri lík- 
amans, því meir sem meira er neytt af þvíf og því 
lengur þess er neytt. Hraustur maSur og heilsugóSur 
hefir aldrei nokkurn tíma nokkurt gagn af áfengi, 
h-vernig sem á stendur: Jafnvel þó fullhraustum 
manni verði ekki tjón aS því aS neyta þess hófsamlega 
stöku sinnum, þá hefir hann aldrei neitt gott af því; 
þaS verSur að skoSast sem óþarfa óhóf, aS minsta 
kosti. Gamlar erfSakenningar halda því fram aS heil- 
brigt fólk geti haft gott af aS neyta alcohols í viSlög- 
um; slíkum kenningum er nú hrundiS. ÞaS hefir 
sannast aS þœr eru bygðar á misskilningi. Gagnlegt 
er að eins hægt að álíta alcoholiS fyrir líkama manns- 
ins, þegar hann hefir lengi þjáSst af hitasótt t. d. 
taugaveiki, þegar líkaman hefir um langan tíma skort 
nægilega fæSu og líkamshiti sjúklingsins er hár til 
langframa. Flestir nútíSar læknar telja nautn alco- 
hols gagnlega þegar svo er ástatt. Þó f jölgar þeim 
læknum stöSugt sem álíta alcohol gagnslaust viS hita- 
veiki. 

Nú sný eg mér aS aSal-atriði þessarar stuttu rit- 
gerSar: því verki sem alcoholiS vinnur að aukning 
og útbreiSslu veikinda, AlcoholiS er ekki að eins 
8 



—114— 


bein orsök ýmsra veikinda, heldur veitir þaS einnig 
f jölmörgum öSrum hiS dyggasta liS. Líkami manns- 
ins er af náttúrunni vopnum búinn: svo aS hann 
getur barist viS sjúkdóma, er á hann leita. Heil- 
brigSur líkami getur hjálparlaust sigrast á flestum 
veikindum, sem um stundarsakir kunna aS ná inn- 
göngu í líkamann. Til þess aS líkaminn geti boriS 
sigur úr býtum viS hinn herjandi óvin, verða öll 
varnargögn hans aS vera búin hinu bezta mótstöSuafli. 
Alt sem dregur úr mótstöðuafli Ííkamans viS veikinda 
herskarana, gerir þaS óvissara hvor velli heldur. 
Gerlar, sem eru svo smáir að þeir sjást ekki meS ber- 
um augum eru orsök mjög margra sjúkdóma. Sé 
líkaminn hraustur og öll varnargogn hans í góSu lagi 
eru þessir sníkjugestir tiltölulega hættulausir. Jafn- 
vel þó þeim takist aS setjast aS í líkamanum reka út- 
verðir hans þær brátt á flótta. Þeir verSa aS 
eins hættulegir þegar dregur úr varnaröflum líkamans 
á einn eSur annan hátt. ÞaS er marg-sannaS aS 
stöSug nautn áfengis veikir líkamann feykilega í vörn- 
inni gegn árásum þessara örsmáu sníkjugesta. ÞaS 
er alkunnugt að drykkjumaSurínn er móttækilegri 
fyrir lungnabólgu, allskonar blóSeitrun og tæringu — 
í stuttu máli öll veikindi, er gerlar valda, héldur en 
sá sem ekki neytir áfengis. Um alla víSa veröld hefir 
sú raun á orSiS aS drykkjumönnum er hættara viS 
lungnabólgu e t n nokkrum öðrum. Og þeim er ekki 
aS eins hættara viS aS fá veikina, heldur deyja þeir 
tiltölulega miklu oftar úr henni en þeir sem ekki neyta 
áfengis. Sama er aS segja um alls konar berklaveiki. 
Sumir, sem þetta hafa athugaS bezt, hafa komist svq 



—115— 


langt, aS geta sýnt meS nokkurn vegin órœkum sönn- 
unum að dauSsfallatala af- völdum tæringar í hverri 
sveit sé í réttu hlutfalli viS áfengiS, sem neytt er, 
innan héraSs. Allsheljarfundur tæringar-lœkna, sem 
haldinn var í París áriS 1905, kannaSis viS sambandið 
á milli áfengisnautnarinnar og tæringarinnar. Hann 
samþykti fundarályktun er svo hljóSar: „Sökum hins 
nána sambands milli áfengisnautnar og tæringar, tel- 
ur fundurinn mjög heppilegt, að baráttan gegn báSum 
þessum meinum mannkynsins væri háS í félagi“. 
DrykkjumaSurinn sjálfur er ekki aS eins móttækilegri 
fyrir veikina en aSrir, heldur virðast börn hans bor- 
in með minna mótstöðuafli. Sameiginleg reynsla 
sýnir aS börn drykkjumanns verða oftar fyrir árás- 
um tœringarinnar, jafnvel þó aS foreldrarnir hafi 
komist hjá henni, heldur en börn þeirra foreldra, er 
afneita áfengum drykkjum. 

AnnaS dœmi, sem sýnir aS áfengisnautn dregur 
úr mótstöSuafli líkamans, er þaS, aS sár gróa miklu 
seinna og ver á drykkjumönnum en þeim sem ekki 
neyta áfengis. 'Allir skurSlæknar vita hve mikill 
munur er aS fást viS sjúklinga eftir því hvort þeir 
eru reglumenn eSa ekki. Holskurðir á drykkjumönn- 
um eru ávalt álitnir miklu hættulegri en á öSru fólki. 
Þess er og vert aS geta aS ávalt er miklu hættulegra 
aS nota deyfimeðal svo sem,, ether ‘ ‘ eSa,, chloroform ‘ ‘ 
viS drykkjumenn en nokkurn annan. Orsökin er sú 
aS hin viSvarandi nautn áfengisins hefir veiklað hjart- 
aS svo mjög aS hætt er viS aS þaS þoli ekki áreynsl- 
una sem deyfingin veldur. 

Þó aS þeir sjúkdómar, er nú hafa nefndir veriS 



— 116 — 


séu ekki beinlinís afleiSíng áfengisnautnarinnar, þá 
eru þeir þaS þó óbeinlínis vegna þess aS dregiS hefir 
úr mótstöSuafli líkamans viS áfengisnautnina. Þegar 
því óvinina ber aS garSi og líkaminn fylkir varnarliS- 
inu, þá er þaS orSið svo veiklaS aS þaS getur ekki 
veitt óvinunum viSnám. Þetta verSur mjög skiljan 
legt, þegar þess er gætt, aS áfengiS veikir, aS meira 
eSa minna leyti, hvert einasta líffæri líkamans. Hvítu 
blóðkornin eru aSal veikinda-verSir líkamans. Það 
mætti líkja þeim viS velskipaS lögreglulið. ÓSara en 
ó.vinurinn kemst inn í einhvern hluta líkamans fylkja 
þessi hvítu blóSkorn sér saman, ávalt fleiri og fleiri 
umhverfis blettinn, þar sem óvinurinn hefir náS fót- 
festu. Ákafur bardagi hefst samstundis milli hinna 
aSkomnu óvina og hvítu blóSkornanna. Er þá oft líf 
sjúklingsins undir því komiS hvorir bera sigur úr být- 
um. Miklu oftar vinna hvítu blóSkornin sigur, smáu 
aSkomnu óvinirnir eru þá að velli lagSir, eitriS er 
þeir hafa myndaS, gert skaðlaust og á skömmum tíma 
tekst náttúrunni aS græSa þau sár, er upp hafa komiS. 
MikiS er þá undir því komiS að blóS sjúklingsins sé 
hreint og gallalaust. Ef blóSiS er ósjúkt, er fyrsta 
og helzta skilyrSiS fengiS fyrir því aS veikin batni. 
Það hefir sannast aS blóS drykkjumanna er aldrei ó- 
sjúkt, hvítu blóSkornin eru fjörminni, seinni í hreyf- 
ingum og í alla staSi óhæfari til aS taka þátt í þierri 
baráttu, er sföSugt getur viljaS til, aS taka þurfi 
þátt í- til þess aS verja heilsu og jafnvel líf einstakl- 
inganna. 

Auk þess aS áfengiS er óbein orsök sjúkdóma, þá 
getur það einnig veriS bein orsök f jölda annara. GeS- 


—117— 


veikrahælin eru full af sjúklingum, sem enga von 
eiga um bata. Margir þeirra mega ,,þakka“ þaS á- 
fenginu. Auk geSveiku vesalinganna, sem enga von 
eiga, er varla hægt aS ganga skrefi lengra í bæjum og 
borgum og þorpum án þess aS mæta fólki sem þjáist 
af ólæknandi veikindum, er áfengiá hefir valdiS. 
Hver læknir kannast viS drykkjumenn, sem þjást af 
langvinnu meltingarleysi og magakvefi sökum á- 
fengisnautnar. í mörgum drykkjumönnum verSur 
lifrin hreinasta gróSrarstíga fyrir marga ólœknandi 
sjúkdóma, sem fyr eSa seinna leggur þá oftast nær í 
gröfina. Áfengisnautnin er oft eina ástæSan sem hægt 
er aó finna til ýmsra nýrnasjúkdóma. Oft eySileggj- 
ast æSarnar smámsaman, svo að hjartabilun og óregla 
á blóðrás í heilanum eSa öðrum hlutum líkamans 
getur valdiS skyndilegum dauSa. ÞaS er óþarft aS 
telja fleira upp af þessu tagi: dæmin eru deginnm ljós- 
ari, sérhver maSur ætti að nema staáar og hugsa sig 
um, þó ekki væri nema litla stund. Ef hann gerái 
þaS, mundi varla hjá því fara, að hann stæái sem 
steini lostinn er hann kœmi auga á hinn hræSilega 
óskunda, er áfengiS veldur í öllum hlutum líkamans. 
ÞaS er misskilningur,aS ætla, aS hin illu áhrif áfengis- 
ins komi aS eins fram á ofdrykkjumönnum; svo kall- 
aSir hófdrykkjumenn komast heldur ekki hjá hinum 
hræSilegu áhrifum þess. ÞaS getur vel viljaS til aS 
hófdrykkjumaSurinn verSi þess ekki var, aS tauga- 
kerfi hans og önnur líffæri eru veikluS af áfengisnautn 
þangaS til hættutímann ber aS höndum, þegar veik- 
índin dynja yfir hann eins og þruma úr heiáskíru 
lofti. Þá kemur þaS, ef til vill, í ljós aS lífsmagniá, 


— 118 — 


vegna áhrifa áfengisins, er svo aS þrotum komiS, aS 
þau veikindi,sem þaS aS öllu sjálfráöu hefói auSveld- 
lega sigraS, fara nú á annan veg. Veikindin sigra, 
sjúklingurinn verSur herfang dauSans og hnígur í 
gröfina löngu fyrir tímann. 

Syndir feSranna koma fram á börnunum í þriSja 
og f jórSa liS, stendur í lögmálsbók Mósesar. Athug- 
anir læknisfræSinnar nú á dögum, staSfesta þennan 
mikilvæga en lítilsvirta sannleika. Á engu svæSi lækn- 
isfræðinnar, finnum vér jafn áþreifanlega aS þetta er 
satt, eins og á drykkjumanninum og börnum hans. 
Ritningin segir aS þú getir hvorki safnaS vínberjum 
af þyrnum né fíkjum af þistlum. Eins má ekki held- 
ur búast viS aS foreldrar, sem áfengis neyta, beri 
heilsuhraust börn inn í heiminn, eSa aS minsta kosti 
ekki jafn hraust, hvorki á líkama né sál, eins og þau 
mundu hafa orSiS, ef foreldrarnir hefSu ekki veriS 
ötuS áfengissaurnum. Hin líkamlegu, andlegu og 
siSferSislegu einkenni vor eru beinlínis ávöxtur af 
hegSun feðra vorra, og vér, sem nú lifum, leggjum 
aS nokkuru leyti grundvöllinn, sem vellíSan komandi 
kynslóSa verSur bygS á. Börn þeirra foreldra, er á- 
fengis neyta, og jafnvel þó faSirinn einn sé sekur, 
eru yfir höfuS veikbygSari en önnur börn, og tiltölu- 
lega miklu fleiri þeirra deyja á fyrstu árum œfinnar. 
Og líkami þeirra er ekki aS eins veikur, heldur eru 
þau oft andlega visin sinustrá, þetta sézt á því, hve 
margir hálfvitar og geSveik börn fæðast af áfengis- 
neytendum. Taugakerfi þessara barna er sýkt og af 
því leiSir vitfirring og aSrir taugasjúkdóma. Á- 
fengiS á svo stóran þátt í vitfirring meSal þjóóanna, 


—119— 


að ef Bakkus væri útlægur gjör af jarSríki, þá mundi 
helmingur allra geSveikra hæla standa tómur innan 
fárra ára. 

Vér eigum þaS aS þakka vísindarannsóknum síS- 
ustu ára, að nú þarf ekki lengur.aS þræta um hin illu 
áhrif er áfengisnautnin veldur. Þróun bindindis 
starfseminnar er mest undir því komin, að útbreiSa 
sem allra mest, þekkinguna á hinum skaSlegu áhrifum 
hennar. Þennann sannleika þarf aS prédika með 
allri stillingu, en þó hiklaust, án alls ofsa og óþarfa 
æsinga. AfleiSingar áfengisnautnarinnar eru svo al- 
þektar og auSséðar, að ef þær eru réttilega fram sett- 
ar, þá ættu þær að sannfœra hvern mann, sem vill 
láta sannfærast af ljósum rökum, að velferS mann- 
kynsins er að miklu leyti komin undir heppilegum 
framgangi bindidismálsins. Eftir því sem tímar líSa 
verSur baráttan fyrir tilverunni í hinum siSaSa heim 
sífelt strangari. Til þess aS hver einstaklingur geti 
boriS sigur úr býtum í þeim hildarleik, þarf aS hrinda 
sem flestum torfæum úr vegi hans. Þeim þjóSum 
einum mun í framtíSinni sigurinn vís, sem hafa séS 
fyrir því, að borgarar þeirra hefSu sem hraustasta sál 
í sem hraustustum líkama. Útrýming áfengis í öllum 
þess myndum verSur mikilvægt atriSi til aS ná því tak- 
marki. Bindindismenn geta ekki borið sigur úr být- 
um, fyr en mönnum skilst að þaS er jafn nauSsynlegt 
aS forSast áfengi sem hvert anuaS eitur. Og þaS 
eigum vér aS þakka hinum mikla skara ótrauSra, sí- 
starfandi bindindismanna og betri uppfræSslu alþýSu, 
aS algjör útrýming áfengis nálgast nú óSum, miklu óS- 
ar en oss kann í fljótu bragði að virðast aS núverandi 
ástand bendi til. 


l niifflimiiffllfiM 


BINDINDISÆÁ LID 
FRÁ HAGFRÆDILEGU 
SJÓNARMIÐI. 

Éftir F. J. Bergmann. 


Fyrstu tildrög til áfengisnautnar. 

Einhverju sinni í fornöld urSu menn þess varir, 
aS gerð eSa ólga breytti sykri í vínanda og kolsýru. 
En um leiS fundu þeir af áhrifum drykkjarins, er á 
þenna hátt var gerSur, aS hann var áfengur. Um leiS 
byrjar saga áfengisins, sem hefir veriS mannkyninu 
svo mikil harmkvælasaga. Lúter hélt fram eins og 
kunnugt er og oft notaS af áfengis vinum, máli þeirra 
til stuðnings, frjálsræSi í þeim efnum. En þeir gleyma 
því aS hann bætti viS: Sá sem fyrst gaf sig viS öl- 
gerS, ille fuit pestis Germaniae — hann hefir veriS 
drepsótt Þýzkalands. Austurlanda spekingurinn 
mikli, Búdda, sagSi: ,,Þú skalt engan áfengan drykk 
drekka“. í Kórani er vínnautn bönnuS: ,,MeS víni 
og svalli vill Satan koma af stað f jandskap og hatri 


— 121 — 


meSal ySar, og halda ySur frá aS ákalla Alla og frá 
bænagjöró. Öllum eru kunnar áminningar nýja 
testamentisins um bindindi. Oft er vikiS aS áfengis- 
nautn í sögu menningar þjóSanna gömlu. Prestar, 
spekingar og löggjafar meS Hindúum, Persum, Kínver- 
jum, Palestínumönnum, Egiptum, Grikkjum og Kartagó- 
borgarmönnum gerSu margar tilraunir til aS stemma 
stigu fyrir áfengisnautnar-óhæfunni. En í hinum 
forná heimi virSist þessi ósómi aldrei hafa eins náS sér 
niSri og orSiS annaS eins áhyggjuefni og nú á dögum í 
hinum vestlæga heimi. Eru til þess ýmsar orsakir. 
Fornmenn notuSu lög úr vínberjum og ýmsum aldin- 
um og til ölgerJSar ýmsar korntegundir. Á dögum 
Rómverja notuðu villuþjóSir í NorSurálfu áfengi, 
gjört af hunangi (mjöS), byggi (bjór) og eplum í staS 
þrúgna-víns. Sé nógu mikiS þambaS, eru allir slíkir 
drykkir áfengir. En áhrifin eru sein og hægfara. 
AS áfengisnautn vorra daga er svo miklu hættulegri, 
kemur af notkun kryddvínanna, sem nú eru algengust 
og svo miklu áfengari. Mun óhœtt aS fullyrSa, aS 
hefSi brendu vínin aldrei veriS uppfundin, myndi 
saga áfengisnautnarinnar hafa orSiS alt önnur. Á 
miSöldunum virSast Arabar hafa fengist viS aS fram- 
leiSa ilmvökva af ýmsum efnum. Um þaS leyti er 
þaS í frásögur fært, aS Arnoldus de Villa Nova hafi 
fundiS upp ákavíti (aqua vitae) eSa brennivín. Hann 
var efnafræSingur og skoSaSi þaS sem nýtt lyf, og 
eignaói guSlegan undramátt. Að líkindum mun þaS 
hafa orSið aS hafa all-langan tíma til aS ryðja sér til 
rúms. í fyrstu var þaS eins konar kjarni úr vínberja 
legi. En er kunnátta og þekking óx, tóku menn aS 


— 122 — 


gera þaá af öSrum áfengisefnum þar sem vín óx ekki. 
Malt, sem notaS hafSi verió frá ómuna tíS til ölgerS- 
ar, var nú tekiS aS nota til ákavítis. Enska orSið 
whiskey er dregiS af írsku orSi eSa gaelisku, sem heit- 
ir uisge og merkir vatn (uisgebeatha = lífsins vatn) og 
er tilbúiS af ýmsum korntegundum, eða þá jarðepl- 
um. Á Hollandi var einirberjabrennivín búiS til af 
rúgi og einirberjum. Þá kom kornbrennivín til sög- 
unnar í norSur og austurhluta Norðurálfu. Romm 
var gert af sykurreyr frá Indíum og jarSepli voru 
meira og meira notuð. AS síSustu komust menn svo 
langt, aS framleiSa vínanda af því nær öllu, sem í var 
sykurefni og línsterkja. Vínföng voru fyrst notuS til 
áfengisnautnar á 13. öld. Fyrst framan af var hjá- 
trúin meS í spili. Menn álitu, aS vínandinn hefSi 
guSlegan undramátt í sér fólginn. NafniS ákaviti 
— lífsins vatn — segir til. Enn eldir eftir af hjátrú 
þessari þar sem vanþekking er á háu stigi. 

ÁfengiS virSist einkum hafa komiS sér vel í norS- 
ur hluta Norðurálfu. Þörfin til áfengisnautnar liggur 
þar aS nokkuru leyti í loftslagi, sem er kalt og sagga- 
samt. Þar fekk áfengisnautnin yfirhönd og varS 
snemma fram úr öllu hófi, eftir því sem áfengiS varS 
ódýrara og svo aS segja á hvers manns fœri. Hvergi 
varS hún óskaplegri en einmitt á Englandi fyrri hluta 
18. aldar; hún gekk þar þá eins og logi yfir akur. 
Frá ómuna tíð höfSu menn orSiS ölvaSir. En þegar 
er alment var tékiS aS nota brent vín til áfengisnautn- 
ar, komst ofdrykkjan svo í algleyming, aS löggjafar- 
valdiS fann sér skylt aS taka í tauma, til að koma í 
veg fyrir, að óregla yrSi óþolandi mannfélags-meín. 


—123— 


EinirberjabrennivíniS í lok 17. aldar virSist hafa kom- 
iS ofdrykkjuósómanum á hœsta stig. Drykkjukrárn- 
ar í Lundúnaborg auglýstu þá meS tröllaletri, aS þeir 
sem inn vildi koma, gæti orSiS druknir fyrir einn 
skilding (penny) og dauSadruknir fyrir tvo. En hálm 
fengi þeir fyrir ekkert, þar sem menn gæti sofiS úr sér 
vímuna. I þingræSum, sem fluttar voru í parlament- 
inu um miSja 18. öld eSa litlu fyr (1743), er því lýst 
þann veg, aS ekki megi svo ganga um stræti Lundúna- 
borgar, aS ekki liggi þar á steinlögSum akbrautum 
hreyfingarlausir menn, viti sínu fjær, og sé þá undir 
mannúS þeirra komiS, sem eftir strætunum aki, hvort 
þeir einlægt aS öSru hverju sé aS nema staSar, til aS 
velta þessum mannræflum undan hestafótum eSa 
koma í veg fyrir, aó þeir kafni í saurrennunum. 
Þess utan sé strætin full af áflogum drukkinna manna 
og kvenna. Áfengisnautnin fylli strætin svöllurum, 
dýflissurnar glœpamönnum, sjúkrahúsin kryplingum. 
Hún fái vald yfir konum ekki síSur en körlum, gjöri 
þær óhæfar til barnsburSar, eSa börnin óheil og aum- 
ingja frá móSurlífi. 

Þessi ummæli, sem fram komu á þingi Breta um 
þetta leyti sýna, hve áfengisböliS þá var orSiS al- 
ment og hve alvörugefnir menn meS þjóSinni fundu 
sárt til út af því. Þeim skildist þegar, hve mannfé- 
laginu væri stórkostleg hætta af því búin. í grund- 
vallarlögum Metódistakirkjunnar, var ofdrykkjan tal- 
in stórsynd og þaS aS kaupa og selja áfenga drykki. 
Um þetta leyti fer þá líka aó verða vart fyrstu hreyf- 
inganna í mannfélaginu í þá átt, aS þaS yrSi sjálft aS 
hafa einhverjar tilraunir í frammi til aS ráSa bót á 


—124— 


þessum mikla meinbug. ÞaS geröist ekki alt í einu, 
heldur vöknuöu menn smátt og smátt til viöurkenn- 
ingar þeirrar skyldu. Smám saman fór mönnum aö 
skiljast, aö stjórn landsins myndi litlu til leiöar koma. 
Ofdrykkjan var ein af mörgum bölkveikjum, er geröu 
vart viö sig seinni hlut 18. aldar og komust í algleym- 
ing, en uröu svo á 19. öld til þess, að hafist var handa 
og baráttan gegn þeim gerö aö velferðarskilyrði fyrir 
mannfélagiö. Læknar tóku um þaö bil að snúa at- 
hygli sinni aö heilbrigði mannlegs líkama og skilyrðum 
hennar; áöur höföu þeir husgað um sjúkdómana aö 
eins. í enskum heimi rituðu læknar tveir um áfeng- 
isbölið frá sjónarmiði heilbrigðisfræðinnar, í byrjan 
19. aldar. Var annar þeirra dr. Trotter í Edinborg, 
hinn Benjamín Rush í Philadelphia; hann var bæði 
læknir og stjórnmálamaður. Er þess hér getið vegna 
þess, að skömmu síðar hófst bindindishreyfing í Banda- 
ríkjum með almennum samtökum. En þangað hafði 
ofdrykkjan borist frá brezku eyjunum. Mun nú sagt 
verða nokkuð gjör frá fyrstu sögu hreyfingar þessarr- 
ar, en þó í eins stuttu máli og frekast má. 


II. 

Almenn samtök til áö hnekkja áfengisnautn. 

Nýi heimurinn varð á undan hinum gamla með 
að stofna til almennra samtaka, áfengisbölinu til 
hnekkis. . Þær hreyfingar tóku að gera vart við sig 
með byrjan 19. aldar. New York-ríkið reið á vaðið. 
Árið 1808 var fyrsta bindindis-félag myndað í bænum 
Saratoga. Massachusetts-ríkið kom næst. Þar mynd- 


—125— 


aöist félag áfengisnautn til hnekkingar 1813. Þetta 
viröist hafa veriö fyrsti félagsskapur meö þessu augna- 
miöi. Samt er sagt að tilraunir hafi verið gerðar 
þegar 1800, til að fá menn til að skrifa nöfn sín undir 
skuldbindingar (pledges) til að halda sér frá nautn 
áfengis. Hreyfingin fekk góðan byr og mæltist hvar- 
vetna vel fyrir. Kirkjudeildirnar ýmsu léðu henni 
fylgi sitt. Fjölmennur félagsskapur myndaðist í Bost- 
on árið 1826, er nefndist: Félag til stuðnings hófsemi 
í Ameríku. Slíkum félögum fjölgaði svo ört, að árið 
1833 voru þau orðin um 6000 í ýmsum ríkjum og 
meðlimatala á aðra miljón. Mest var barist gegn á-. 
fengum vínum. Fyrstu tilraunir með að fela alla á- 
fenga drykki í skuldbindingunni mishepnuðust. Smá- 
félög fáein gengu þar á undan. En Félagtil stuðnings 
hófsemi í Ameríku hafnaði því nýmæli 1833, en sam- 
þykti það 1836, og hefir því ákvœði verið haldið ávalt 
síðan. 

Um aldamótin var áfengisböiið í algleymingi á 
írlandi og afleiðingar þess einna lakastar þar í al'lri 
Norðurálfu. Enda verður írand fyrst til allra Norð- 
urálfulanda að stofna til félagsskapar því til hnekkis. 
Árið 1818 myndaðist dálítill hófsemdar-kZú&óur í bæn- 
um Skibbereen. Upp úr því mynduðust fleiri félög. 
Bezt náði hreyfingin sér niðri í Ulster. Þar myndað- 
ist hófsemi-félag 1829, sem kent var við héraðið. Sagt 
er að félögin hafi þá ekki verið orðin færri en 26 á 
írlandi og tvö eða þrjú á Skotlandi. Brátt barst 
hreyfingin einnig til Englands, 1830 var hún búin að 
ná sér niðri i Yorkskíri og Lanca-skíri. Þá var fyrsta 
blaðið sett á stofn: Tíðindi bindindis-félaganna. 


—126— 


SögSu þau félögin þá orSin 127, borgandi meólimi 
23,009, og 60,000 manns, erstæSi í sambandi viS þau 
og héldi sér frá áfengisnautn. Brezka og erlenda 
bindindisfélagiS var stofnaó í Lundúnaborg 1831. 
Var Lundúna-biskup forseti þess og hét hann Bloom- 
field, og erkibiskup ensku kirkjunnar einn af heiSurs- 
forsetum þess; hann hét Sumner. Þegar Victoria 
drotning var krýnd áriS 1837, gerSist hún verndari 
þessa volduga félags. En um miSbik aldarinnar kom 
afturkippur mikill í framgang málsins. Áfengisnautn- 
in reis aftur upp í algleymingi. Félag þetta leystist 
upp 1850. Eins og í Bandaríkjum var baráttan á 
Énglandi upphaflega aS eins gegn áfengum vínum. 
En upp úr þessu var fariS aS halda fram algerSu 
bindindi (tee-totalism*) Sóttu fylgismenn hreyfing- 
arinnar þá máliS svo fast og meS frekju svo mikilli, 
aS þaS varS málstaSnum aS tjóni. Og þá ekki síSur 
hitt, að margir af forkólfum hreyfingarinnar þóttu lé- 
legir bindindismenn. FylgiS dvínaSi bæSi á Englandi 
og í Bandaríkjum, þótt mikill væri áhuginn í fyrstu. 

En á þessu tímabili eignaSist bindindishreyfingin 
þó fyrstu hetjuna, sem mikiS kvaS aS. ÞaS var írsk- 
ur prestur, Theobald Mathew frá Cork. Vanalega 
var hann nefndur fgjbír Mathew. Fjögur ár ferSaSist 
hann í kring á írlandi og kveikti eldhug hvarvetna 
þar sem hann fór (1838-42). Fólk flyktist um hann 
' og margir rituSu v nöfn sín á skuldbindingarskrána. 
Mönnum taldist svo til, að á írlandi væri 1841, ekki 


*) Fyrsta atkvæðið í orðinu er ensk mállýzka, sveitamál eins 
konar, íee áherzluorð (tee = té = t). 



færri en 4,647,000 bindindismenn. Sú tala er næsta 
eftirtektarverS, því fólkstalan á írlandi þann dag í 
dag nær henni ekki. Bindindisfundi sína byr jaSi hann 
í litlu skólaherbergi. Á fyrsta fundinum ávarpaSi 
hann þá, sem þar voru samankomnir meS brennheitri 
ræSu, því maSurinn var fyrirtaks mælskur. AS end- 
ingu sagði hann: ,,Eg ætla aS verSa fyrsti maSur til 
að rita nafn mitt í bókina, sem þarna liggur á borS- 
inu, og eg vona aS hún verSi fljótt full hjá okkur. “ 
Gekk hann svo aS borSinu, tók pennann og sagði: 
„Þarna fer þaS í drottins nafni!“ AS þrem 
mánuSum liðnum voru 25,000 nöfn komin í bókina, 
að fimm mínuðum liSnum 131,000 og eftir níu mán- 
uði 156,000 *). Á þessum fjórum árum fækkuðu 
mannsmorS á írlandi úr 247 og ofan í 105. Á fjór- 
um árum næst á undan hafSi veriS ráSist á lögreglu- 
þjóna 91 skifti, en á þessum f jórum árum vildi þaS 
til aS eins 58 sinnum. Kveikt hafSi veriS í húsum 
459 sinnum, nú aSeins 390 sinnum. Rán og gripdeild- 
ir voru áSur 725 nú 257. ÁriS 1839 voru 66 saka- 
menn dæmdir til lífláts. ÁriS 1846 aS eins 14. Á 
sama tíma fækkaSi tala þeirra, sem dæmdir voru til 
betrunarvinnu úr 916 niSur í 504. Ósjaldan segja 
menn, aS bindindisstarfsemin komi engu til leiSar. 
En á þrem árum minkaSi nautn áfengra vína frá 
10,815,000 gallónum og ofan í 5,290,000, eða meira 
en helming. Var þaS alt í raun og veru aS þakka 
föSur Mathew, því annars staSar átti málið mjög er- 
fitt uppdráttar. Sýnir þaS hve mikiS eldmóSur og 


*) Sbr. Edward Gilliat, Heroes of Modern Crusades. 



—128— 


dugur einstaklingsins fær til leiðar komið á þessu 
svæSi eins og öSru. ÁriS 1843 fór hann til Englands. 
Ekki urðu áhrifin af starfi hans eins mikil þar, en samt 
furSu-mikil. Til Ameríku fór hann 1850. En þegar 
er hann lézt 1856 var máliS því miöur í afturför bæói 
á Englandi og í Ameríku. Útgjöldin í sambandi viS 
þessa starfsemi hans voru f jarska mikil og urSu hon- 
um ofurefli. Hann lenti í botnlausum skuldum og 
var eitt sinn settur í fangelsi fyrir. ÁriS 1847 veitti 
Victoria drotning honum 300 punda árslaun ($1500), 
en þaS náSi ekki nema hálfa leiS til aS hjálpa honum 
úr vandræSunum*). 

í Bandaríkjum hafSi máliS nokkurn veginn sam- 
timis tekið f jörkipp all-mikinn, sem kendur var viS 
'Washington. Dálítill hópur drykkjumanna, sem höfðu 
séS aS sér, hruúdu þeirri hreyfingu af staS í Baltimore 
1840 meS opinberum fundahöldum. Mörg ný félög 
mynduSust, hálf miljón manna skuldbatt sig til bind- 
indis, og margt þeirra miklir brennivíns berserkir 
áður. En þó vel gengi í bili, datt áhugi almennings 
fljótt niSur og menn urSu þreyttir á bindindis-æsingum. 

Þegar nú ekki gekk betur aS ná tilganginum en 
þetta meS siSferðilegum fortölum, fóru menn aS hugsa 
upp önnur ráS. Þá fer bindindismönnum aS hug- 
kvæmast, að eina ráSið til aS stemma stigu fyrir áfeng- 
isnautninni sé aS koma því til leiSar, aS hún verSi 
bönnuS meS lögum. Voru fyrstu bannlög samþykt 
í New York-ríki 1845, en numin úr gildi tveim ár- 


*) Sbr. J. F. Maguire M. P. Father Mathew, a Biography 
(1863). 



—129— 


um síSar. I Maine-ríkinu voru bannlög samþykt 1851. 
Sama hreyfingin hefir gjört vart við sig á Englandi. 
Arið 1853 myndaSist þar alls herjar félag til þess aS fá 
til leiðar komiS strangri löggjöf, er algjörlega kæmi í 
veg fyrir fyrir verzlan meS áfenga drykki. 

Á seinni tímum, síSara hluta 19. aldar og fram á 
vora daga, hefir bindindisstarfsemin veriS tvens kon- 
ar. Menn hafa reynt aS hnekkja áfengisnautninni 
meS frjálsum samtökum, er setja sér fyrir markmið 
aS efla sannfæringu almennings fyrir skaðsemi áfengis 
meS siSferSilegum fortölum og meS því aS útbreiSa 
þekkingu á afleiSingum drykkjuskapar. Og menn 
hafa hins vegar leitast viS aS takmarka eSa útrýma 
áfengisnautn með því aS koma á algerSu lagabanni. 
Tilraunirnar í síSarnefnda átt hafa veriS ölluákveSn- 
ari og afkastameiri, einkum í Bandaríkjum. í meira 
en hálfa öld hefir bindindismáliS þar veriS í flokki 
stjórnmálanna og hafa þar margar tilraunir veriS 
gerSar af hálfu löggjafarvaldsins. Árið 1869 var al- 
þjóSlegur bann-flokkur myndaSur. Bindindis starf- 
semi á Bretlandi færSist aftur í aukana á tímabilinu 
frá 1860—70, en hefir veriS miklu meira hægfara en 
áSur. Samt sem áSur hefir henni stöSugt miðaS í átt- 
ina, en þar gengið nokkuð örSugra aS fá löggjafar- 
valdiS á sitt band. ÁriS 1910 höfSu níu ríki í 
Bandaríkjum leitt áfengisbann í lög: Maine, Kansas, 
NorSur-Dakota, Georgia, Oklahoma, Alabama, Missis- 
sippi, NorSur-Carólína og Tennesee. Mönnum tald- 
ist þá svo til, aS helmingur íbúa Bandaríkjanna lifSi 
undir bannlögum, sem ýmist ríkin eSa einstök héröS 
9 




—130— 


höfSu leitt í lög (sveitabann). í Kanada hefir áfeng- 
isbann náS lagagildi á Prince Edward eyju. Á ís- 
landi var áfengisbann samþykt 1908 og verður nú 
bráSum í gildi. í Noregi hefir helmingur bæjanna 
samþykt áfengisbann meó lögum frá 1906. í Belgíu 
og Sviss er áfengisgerS af malurt (absinth), sala þess 
og innflutningur, bannaS meS lögum frá 1908. Á 
Nýja Sjálandi hefir bannlaga hugmyndin rutt sér til 
rúms og áriS 1910 voru bannlög í gildi í sjöunda hluta 
nýlendunnar. En um tilraunirnar, sem gerSar hafa 
veriS til aS stemma stigu fyrir áfengisnautn og því 
böli, sem af henni leiSir, meS alls herjar löggjöf, í 
stærri eSa minni lögsagnar-umdœmum, þyrfti aS rita 
sérstaka ritgerS, ef gera ætti fulla grein fyrir. 


III. 

Áhrif áfengisnautnar á mannfélagi'6. 
í raun og veru hafa alvarlegir ogsióvandir menn 
ávalt haft þá sannfæringu, að áhrif áfengisnautnar 
væri yflrleitt skaðleg. Þau skaSvænlegu áhrif liggja 
ekki í láginni og ætti engum siSvöndum manni aS 
dyljast. Ofdrykkjan hefir sljóvandi áhrif á vitsmuni 
og siðferSistilfinningu. Hún hefir oft dýrs'œSi, of- 
beldi og glæpi í för meS sér. Sé hún varanleg, gerir 
hún þann, sem hún fær vald yfir, óhæfan til hvers 
konar starfa, <— óhæfan til aS vinna fyrir sér og sín- 
um og phæfan til aS starfa fyrir mannfélagiS. Fátækt, 
volæSi, sjúkdómar, ölæSi (delirium), brjálsemi eSa 
vitfirring sigla hvarvetna í mannfélögunum í kjölfar 
ofdrykkjunnar. En þegar um slíkt er dæmt, skyldi 


— 131 — 


þess ávalt gætt, einnig af bindindisvinum, aS þaS er 
ekki ofdrykkjan ein, sem er orsök í öllu þessu böli. 
Til alls þessa liggja einnig aSrar orsakir og oft mjög 
erfitt um aS dæma, hvern þátt ofdrykkjan á í þessu 
margháttaSa böli mannanna. Vísindaleg rannsókn 
vorra daga hefir leitast viS aS komast fyrir þetta, aS svo 
miklu leyti sem unt er. Hún leitast viS aS láta álykt- 
anir, sem dregnar eru af almennum athugunum, verða 
sem nákvæmastar og ábyggilegastar. Vér skulum nú 
meS fáeinum orSum benda á nokkur atriSi í þessu sam- 
bandi, en biSjum lesendur vora um leiS aS muna, aS 
hér er einungis unt aS lyfta tjaldskörinni frá feikna 
miklu og markveróu þekkingar-svæSi, sem faliS er 
almenningssjónum á bak viS tjaldiS. Til þess aS 
draga upp tjaldiS sjálft og sýna svæSiS alt þyrfti heila 
bók og hana eigi litla. 


IV. 

Áhrif áfengisnautnar á efnahaginn. 

Flestum eSa öllum hagfræSingum kemur saman 
um, aS ofdrykkjuböliS eigi all-mikinn þátt í fátæktinni 
í heiminum. En þaS verSur ávalt erfitt aS ákveSa 
nákvæmlega einmitt hvaS mikinn. Skýrslur eru fáar 
til í þeim efnum og ekki nákvæmar. ÞaS er svo 
skamt síSan að fariS var að gefa fátœktarbölinu nokk- 
urn verulegan gaum. Menn skoðuSu það sem annan 
ólæknanda sjúkdóm, sem svo og svo mikill hluti mann- 
kynsins yrSi aS bera meS þolinmæði og væri fyrir- 
hugaSur til af forsjóninni. Nú skilst mönnum, aS bót 
muni til viS hverju böli. Jörðin muni hafa nóg auS- 


-132— 


æfi fólgin í skauti sínu til þess aS öllum líSi vel. Fá- 
tæktarböliS megi lækna og ráSa bót á eins og hverju 
öSru böli. En þess vegna verSur líka áhuginn sterk- 
ari og sterkari meS aS grafast fyrir ræturnar. 

Menn hafa þá veitt því eftirtekt aS fátæktin og of- 
drykkjan verSa ekki samferSa í mannfélögunum. I 
góðæri minkar fátæktin, en ofdrykkjan vex. Þegar 
illa lætur í ári vex fátæktin, en ofdrykkjan þverrar. 
Fátœktinnni á Englandi hefir lengi veriS vióbrugSió. 
Yfirleitt mun hún heldur hafa rénaó á síðari tímum. 
En á tímabilinu á eftir 1860 óx hún til muna, en of- 
urölvi þvarr aS sama skapi. Á góSœristímabilinu 
frá 1870—77 minkaSi fátæktin, en þá var mikiS 
drukkiS. Aftur óx fátæktin að mun, er viSskiftalífiS 
lamaóist og deyfS varyfir. Eftir 1891 og til 1894 varS 
ofdrykkjan minni, en fátæktin meiri. En eftir 1894 
varS hreyfingin á báðum svæSum aftur sú sama. SíS- 
an 1900 hefir áfengisnautnin fariS þverrandi, en ör- 
birgS aukist. Eina undantekningin frá þessarri reglu 
er deyfSartímabiliS mikla frá 1884—88. Þá stóS fá- 
tæktin í staS. 

Af þessu er nú sú ályktan dregin, aS þó ofdrykkja 
sé all-oft aSal-orsök fátœktar og stundum eina ástæS- 
an, þá er þó sá þáttur yfirleitt ekki nærri eíns mikill 
og sá, sem spunninn er af atvinnuleysi og lágum laun-' 
um. Einn af helztu hagfræSingum og félagsfræðing- 
um Englendinga heitir Charles Booth (fæddur 1840). 
Hann hefir eytt miklum hluta æfi sinnar og afar-miklu 
fé til aS rannsaka mannfélagsmálin ýmsu og safna 
skýrslum um þau. Árángurinn af þessum störfum 
sínum hefir hann lagt niður í ritverk eitt mikið, sem 


—133— 


út kom á árunum 1891—1893. Nefnir hann bókina: 
Líf og lífsstörf lýösins í Lundúnaborg. Tilgangur 
bókarinnar er aS sýna „hlutfalliS, sem fátæktin, vol- 
æSiS, spillingin stendur í viS vinnulaun og lífsþægindi 
og aS lýsa þeim lífsskilyrSum yfirleitt, sem hver flokk- 
ur mannfélagsins á við aS búa“. Þar er fjöldi af 
uppdráttum, er sýna mjög greinilega hin ýmsu stig 
fátæktarinnar eftir strætum borgarinnar, alt meS lit- 
um og litbreytingum. MikiS af þeirri löggjöf til mann- 
félagsbóta, sem annaShvort er alveg nýkomin í gildi á 
Englandi eSa er nú á ferSinni, á rót sína aS rekja til 
þessarrarannsókna. Booth veittiiildamismjcgskyldu 
efni eftirtekt — kjörum þeim, er aldurhnigin gamal 
menni áttu viS aS búa. Og nú geldur þjóSin þeim flokki 
fólks eftirlaun, öllum sem efni brestur til lífsþarfa, 
svo nú hefir örbirgSar-vofan orSið þar frá aS hverfa. 
ÁriS 1904 var Booth gerSur einn at meSlimum leynd- 
arráðsins brezka. 

Skýrslur Booths taka áhrif áfengisnautnarinnar 
á fátækraböliS eins nákvæmt til greina og hann sá sér 
fært. Sá er fyrstur ríSur á vaSiS, finnur sjaldnast hvar 
bezt er aS fara. NiðurstaSan varS þessi í austurhluta 
Lundúnaborgar: Mikil fátœkt, hjá þeim tveim flokk- 
um fólks, er lægst stóSu; níu af hverjum hundraS 
höfSu lent þar sökum ofdrykkju; fimm af hverjum 
hundraS vegna þess að eiga drykkfelda eSa óþrifna 
konu. Fátœkt nefnir hann kjör tveggja mannflokk- 
anna þar fyrir ofan. í þeirri fátækt höfSu sjö af 
hverju hundraSi lent sökum ofdrykkju, en sex fyrir 
aS eiga drykkfelda eða óþrifna og eySslusama konu. 

Árangur eSa niSurstaSa rannsókna þessarra 


-134- 


er naumast hægt aS segja aS stySji þá skoSan, aS 
ofdrykkja sé aSal-orsök fátæktarinnar. Miklu fremur 
virSast þær vera í samræmi viS þœr breytingar, sem 
fátæktin tekur eftir árferSi. Samt sem áSur kemur 
þaS glögt í ljós, aS ofdrykkjan er ein af orsökunum, 
sem til þess eru aS mikill hluti mannanna lendir í 
botnlausri fátækt og á vió mestu eymdarkjör aó búá. 
Ef unt væri aS vinna bug á ofdrykkjunni, væri um leið 
einni orsök færra til fátæktarbölsins mikla, sem mann- 
kyniS þjáir. Rowntree *) heitir maSur, sem gert hefir 
svipaSar rannsóknir í sambandi viS fátæktarböliS í 
York á Englandi. Hann sá sér ekki fært aS gera á- 
ætlanir meS tölum. Hann komst aS þeirri niSurstöóu 
aS ofdrykkja væri ekki ein af aSal-ástæSum fátæktar- 
innar, þar sem hann fann hana á hæsta stigi, hjá því 
fólki, er allra-lægst stóS í mannfélagsstiganum. En 
hann áleit hana sterkustu orsökina (predominant 
factor) til fátæktar á öðru stigi. í borginni Manchest- 
er gerSi McÐougall, öldurmaður, árið 1883 rann- 
sóknir í þessum efnum og kemst hann aS þessarri niS- 
urstöSu um hlutföllin milli ofdrykkju og fátæktar: Af 
hverjum hundraS fátæklingum vorii 24 karlmenn 
drykkjumenn, 4 konur; börn og ekkjur drykkjumanna 
voru 21 af hverju hundraSi. Rannsókn var hafin í 
ríkinu Massachusetts 1894—95 af skrifstofu þeirri, 
sem þar safnar skýrslum um kjör daglaunamanna. 
Þar kom þaS í 1 jós, aS nærri því 40 af hverju hundr- 
aSi fátæklinga kendu ofnautn áfengis um fátækt sína, 
og hér um bil 5 af hverju hundraSi kendi ofdrykkju 

*) Sbr. Rowntree and Sherwell, The Temperance Problem 
and Social Reform. 



—135— 


foreldra sinna um fátæktina. Miklu umfangsmeiri 
en þetta þyrfti rannsóknir þessar að verSa til aS vera 
vel ábyggilegar. Einkum þykja þessar síSustu skýrsl- 
ur miSur áreiSanlegar en skyldi. ÞaS er alment um 
óknyttamenn og þurfalinga, aS sögn þeirra, erþessum 
skýrslum safna, aó þeir kenna ofdrykkju um kjör sín, 
þar sem hin eiginlega orsök þó oft og tíðum er óbeit 
þeirra á allri vinnu. 


V. 

Áhrif ofnautnar áfengis á sibfer&íb. 

Flestum kemur saman um, aS ofdrykkju sé um 
mikiS af þeim ofbeldisverkum aS kenna, sem framin 
eru gegn mönnum. En aftur standi hún í litlu eSa 
engu sambandi viS þau siSferSisbrot, sem framin eru 
gegn eignarrétti. Á Englandi eru níu tíundu hlutar 
allra siðferðisbrota á því svæSi, að svo miklu leyti 
sem þau varSa lög. Dr. Sullivan, enskur læknir, 
sem stendur í þjónustu betrunarhúsanna, álítur, aS 
„ofnautn áfengis sé orsök í 60 siSferðisbrotum af 
hverjum hundrað, þeirra er lög varSa og teljist til 
ofbeldisverka, og orsök í enn fleiri smærri brotum, er 
teljast megi til sama flokks“. Og enn fremur sé hún 
,,aS líkindum orsök til nærri helmings allra skírlífis- 
brota“. Þar á móti verSi þess ekki vart að hún auki 
fengsemi eSa stelvísi. Hvergi er áfengisnautn meiri en 
meS námamönnum, en ofbeldisverkin eru almennust 
meS sjómönnum, sjálfsmorð sjaldgæfust meS náma- 
mönnum. Þetta segir dr. Sullivan aS sé vegna þess, 
aS stöSugur drykkjuskapur sé sjaldgœfari með náma- 


—136— 


mönnum. ÞjóSerni og loftslag virSast hér hafa mikil 
áhrif. Menn hafa gjört sér mikil ómök til aS komast 
eftir hlutföllunum milli ofdrykkju og siSferSisbrota í 
ýmsum löndum. í einu fangelsi á Þýzkalandi fundu 
menn, aS 36 af hverjum hundrað föngum voru 
drykkjumenn, aS 51 ofbeldisverk af hverjum hundraS 
voru framin af mönnum ofurölva, aS 70 af hverjum 
hundraS, sem staSiS höfóu lögreglunni í hári, höfSu 
veriS meira og minna undir áfengisáhrifum, aS 66 
skírlífisbrot af hverju hundraSi höfSu veriS framin af 
drykkjurútum. Á Ítalíu er áfengisnautn kent um 50, 
60 og 75 áverka af hverjum hundraS, sem menn verSa 
fyrir og mjög eru algengir þar í landi. ÁriS 1892 fundu 
menn aS 40 af hver jum hundraS karlkyns glæpamönn- 
um höfðu veriS undir áhrifum ofdrykkjunnar, þegar er 
þeir frömdu glæpina. í Danmörku voru áriS 1903 ekki 
færri en 43 af hverjum hundrað, sem dæmdir voru 
sakamenn, drykkjuseppar. Þessar bendingar, sem 
flestar eru bygSar á opinberum skýrslum œtti aS full- 
nægja tíl aS færa sönnur fyrir sambandinu milli of- 
drykkju og mikils hluta þeirra siSferSisbrota, sem 
framin eru. En ennþá eru rannsóknimar ekki nógu 
nákvæmar til aS heimila meira en slíka almenna á- 
lyktan. Til er samt sem áSur ein tegund glæpa, sem 
ofdrykkjan ein er hér um bil alveg orsök í og í þeirri 
sannreynd felst ein lang-hryllilegasta sakargiftin gegn 
henni. Píslum'og þjáningum, sem börn verSa aS líSa, 
vegna vanrækslu og hrottalegrar grimdar drukkinna 
foreldra er naumast unt aS lýsa. Á Englandi er til 
félag er nefnist: Félag til aS koma í veg fyrir grimd 
gegn börnum. ÞaS hefir komist aS þeirri niðurstöSu, 


—137— 


aS 90 af hverjum hundraS tilfellum, er þaS verSur 
vart viS, sé bein afleiSing ofdrykkju-ósómans. 

VI. 

Áhrif ofdrykkjunnar á gebsmuni. 

Læknum og lærðum mönnum virSist koma sam- 
an um, aS áfengis nautnin sé orsök til geSsturlunar aS 
mjög miklu leyti. Á árunum 1893—1905 voru 
43,694 manns á geS veikra-hælunum í New York. Á 
þessum tólf ára tíma segist dr. Robert Jones hafa 
fullvissaS sig um, aS 16 af hverjum hundraS hafi 
sturlast vegna ofdrykkju eSa hófleysis í þá átt. Eitt 
helzta geðveikra-hæliS á Englandi er Claybury- hæliS. 
Á sama tímabilinu komust menn aS þeirri niSurstöðu, 
aS þar hefSi 17 af hverju hundraSi bakað sér geS- 
sturlan meS ofnautn áfengis,—22 af hverjum hundr- 
að karlmönnum, 12 af hverjum hundraS kvenmönn- 
um. ,, Óhætt er aS fullyrSa", segir dr. Crowley ,,aS 
frá 20—25 af hverju hundraSi allra sturlaSra manna, 
er fátækralöggjöfin nær út yfir, hafa bakað sér brjál- 
semi meS ofdrykkju". Enn þá freklegar kveSur viS 
hjá öðrum lækni um þetta atriSi, dr. T. B. Hyslop. 
„Eigin reynsla mín“, segir hann, „hefir komiS mér á 
þá skoSan, aS áfengisnautn sé annaShvort bein eSa 
óbein orsök til brjálsemi í aS minsta kosti 50 tilfellum 
af hverjum hundrað 11 . . En fæstir taka svo djúpt í ár- 
inni. Dr. T. S. Clouston hefir gert áætlan um, aS á- 
fengis ofnautn sé orsök í hér um bil 20. hluta (20%) 
allrar brjálsemi á Bretlandi hinu mikla og írlandi. 
Alt eru þetta læknar með langa reynslu, sem haft hafa 


—138— 


umsjón á geSveikum mönnum, og allra manna bezt 
settir til að komast eftir hinum réttu orsökum. 

En þetta er að eins önnur hliS málsins. Þeir sem 
bezt hafa veitt drykkjumönnum eftirtekt, hallast mjög 
alment aS þeirri skoSan, aS áfengis-ástríðan stafi aS 
mjög miklu leyti af einhverri geSbilan. Sá maSur, 
sem af stjórnarinnar hálfu á Englandi hefir umsjón á 
hendi meS drykkjumanna löggjöfinni, dr. Branthwaite, 
tekur fram í skýrslu sinni fyrir áriS 1908, sem út kom 
1910 : “ÞaS er alls engum vafa bundiS, aS þegar viS 
erum áð taka inn og lækna menn, sem hingaS eru 
sendir samkvæmt drykkjumanna lögunum, erum viS 
aS fást viS hálfvita (feeble-minded). ÞaS yrSi mjög 
torvelt aS finna mikiS meira en hér um bil þriSjung 
allra þeirra, sem teknir hafa veriS til gæzlu, hæfa til 
þess aS ganga undir próf og fá vitnisburS fyrir meSal- 
lags vitsmuni 11 . Þetta sannar hann svo meS tölum og 
töflum, sem hér yrSi oflangt mál upp aS taka. 

Brjálsemi eSa geSsturlan er þess vegna bæSi or- 
sök og afleiðing áfengisnautnar. ÞaS verSa menn aS 
hafa í huga, þegar um þetta er dæmt. Skýrslur þess- 
ar eru miSaSar viS England, af því sem- þar hefir 
einna nákvæmust gangskör veriS gerS í þessum efnum. 
Frá öSrum löndum mætti gefa þessar bendingar: Á 
Italíu telja skýrslur frá 26 hælum drykkjuskap orsök 
til brjálsemi. Frá Brescia-hælinu eru skýrslur á 
þessa leiS : 1894 —-98 fimtán af hundraSi; 1899—1903 
nítján af hundraSi; 1898 tuttugu og sjö af hundraSi. 
En hér hefir aS einhverju leyti verið breytt til um að- 
ferS eSa tilhögun, Þeir sem vanir eru aS fara meS 
slíkar skýrslur finna, aS þessi mikla hækkan talnanna 


—139— 


er ekki alls kostar eSlileg. Á árunum frá 1900 til 
1904 voru í Sviss 21 af hverjum hundraS, sem teknir 
höfSu veriS inn á hælin, sturlaSir af áfengisnautn, í 
hópi karlmanna. En nokkuS meira en 4 af hverjum 
hundraS konum geásturluSum, voru drykkjukvendi. 
Á tímabilinu frá 1899—1903 voru í Danmörku, af 
þeim sem voru á geSveikra hælum, 21 af hverjum 
hundrað sturlaSir af völdum ofdrykkjunnar. í Aust- 
urríki árið 1903 voru 14 af hverju hundraði slíkra 
manna drykkjumenn. Á Frakklandi var 12 af 
hverju hundraS manns meS sturlaSa geSsmuni fólk, 
sem átti lengri eSa skemmri ofdrykkjusögu. 


VII. 

Áhrif ofdrykkju á afsprengi. 

Eitt af því sem hvert gott málefni verSur aS var- 
ast, er að fara meá öfgar. En öfgar eru ósannaðar 
og ósannanlegar staShæfingar og ýkjur, sem gerðar 
eru einhverjum málstaS til stuSnings. Því er ekki að 
neita, aS fariS hefir veriS meS mikiS af svo freklegum 
fullyrðingum um skaSleg áhrif áfengis, aS langt eru 
fram úr öllu hófi, og langt fram úr því sem nokkurar 
heimildir eru til. Slíkt skyldi ávalt forSast. Oft og 
einatt er góSum málstaS meS því unniS hiS mesta 
tjón. Sá sem reynir aS sanna of mikiá, veikir mál- 
staS sinn, en stySur ekki. ÞaS hefir lengi veriS álitið, 
aS börn drykkjumanna yrSi aS líSa margvíslegar 
píslir á sálu og líkama fyrir syndir foreldranna, aS 
þau sé veikbygS og lasburSa, og fædd meS alls konar 
sjúkdóma aS erfSum. Einkum er þaS oft staðhæft, 


—140— 


að þau taki áfengisþorstann og ástríSuna aS erfSum. 
Vísindalegar rannsóknir þeirra manna, sem mesta 
þekkingu hafa í þessum efnum, stySja þessar staShæf- 
ingar ekki, — aS minsta kosti ekki í heild sinni. Al- 
ment hefir þaS samt veriS álitiS, aS börn drykkju- 
manna hafi oftast veiklaSan líkama, en naumast eru 
til fyrir því ábyggilegar sannanir. Þetta hefir veriS 
gert aS rannsóknarefni í Lundúnaborg á seinni árum 
(1910) viS háskplann þar, London University, af þeim 
Professor Karl Pearson og jungfrú E. M. Elderton. 
Tilgangurinn var aS komast eftir áhrifunum, sem 
drykkjuskapur foreldranna hefSi haft á heilsufar, 
líkamsbyggingu og vitsmuni afkvæmis þeirra. Studd- 
ust þau við skýrslur frá einum af skólum Edinborgar, 
þar sem slík börn voru, og sömuleiSis viS skýrslur frá 
þessum sérstöku skólum í borginni Manchester. í 
Edinaborg náSi rannsóknin til hér um bil 1000 barna, 
í Manchester til nálægt 2000. ÞaS var á aldrinum 
frá 5 til 14 ára, og bæSi drengir og stúlkur teknar til 
greina, nokkurn veginn jafn-margt af hvorum fyrir 
sig. Og niSurstaSan, sem komist var aS, var þessi: 
“aS ekkert ákvebid samband var hægt aS finna milli 
vitsmuna, líkamsbyggingar eSa heilsubilunar barn- 
anna og áfengisnautnar foreldranna á neinu svæði 
sem rannsóknin náSi út yfir“. 

En aSal-ályktanir, er dregnar voru af þeim sann- 
reyndum, sem þar voru fyrir hendi, voru á þessa 
leiS : DauSsföll fleiri í þeim fjölskyldum, sem hneigS- 
ar eru til áfengisnautnar, en hinum, þar sem hún á 
sér ekki staS. Þetta kemur meira fram á mæSrunum 
en feSrunum. Foreldrar, sem áfengis neyta, eignast 


—141— 


vanalega fleiri börn. En af þeim deyja fleiri, svo á- 
höld verSa um barnafjöldann hjá þeim, sem drekka 
og hinum, sem ekki drekka. Börn drykkjumanna eru 
vanalega dálítiS hærri og þyngri en börn reglumanna, 
en verSa nokkuö minni vexti, er foreldrarnir hafa 
drukkiS í æsku, en hætta óreglunni meS aldrinum. 
Heilsufar barna drykkjumanna dálítiS betra en hinna, 
einkum meö tilliti til tæringar og flogaveiki. Vitaskuld 
er þetta ekki svo, vegna áfengisnautnar foreldranna, 
heldur þrátt fyrir hana. Þeir, sem hraustastir eru til 
heilsu, eru oft mest hneigSir til vínnautnar. Drykkju- 
skapur foreldranna virtist ekki vera orsök til vitsmuna- 
skorts hjá börnunum. ÞaS var ekki unt aS finna neitt 
samband milli áfengisnautnar foreldranna og gáfna- 
fars barnanna. 

Af því rannsóknir þessar brjóta bág viS gamlar 
skoSanir í þessum efnum, hefir þeim veriS fundiö bæSi 
eitt og annaS til foráttu. VerSur vitaskuld viS þaS að 
kannast, aS þær eru ekki nærri því eins víStækar og 
vera skyldi, til þess aS gera þessa niSurstöSu aö al- 
gildu lögmáli. En eins langt og rannsókn þessi nær, 
er hún bygS á heilbrigSum athugunum. Og hún er 
eiginlega fyrsta tilraunin til að rannsaka þetta efni á 
vísindalegan hátt. Enda er í rauninni ekkert í þess- 
ari niSurstöSu, sem vekur furSu varfærinna og óhlut- 
drægra athugenda. Dr. Arthur Shadvjell* í London 
hefir fyrir mörgum árum sýnt fram á, að mikiS sam- 
band á sér staS milli sterkrar líkams heilbrigSi og til- 
hneigingar til áfengisnautnar. Drykkjumenn eru oft 


*) Sbr. A. Shadwell, Drink, Temperance and Legislation. 



—142— 


duglegri og framtakssamari en aSrir, og þaS er vegna 
þess líkamsþrótturinn er meiri, en hjá öllum þorra 
þeirra, sem ekki drekka. ÞaS er almenn reynsla 
skipstjóra, aS brezkir sjómenn, sem erfitt er viS aS 
eiga sakir áfengis-ástríSu, og þess vegna eru oft settir 
hjá og erlendir sjómenn teknir fram yfir, af því þeir 
eru meiri reglumenn, sýna dugnaS og vinnuþol, er á 
liggur, uiö fram hina. Sömu söguna hafa vélastjórar 
og verkstjórar aS segja, sem stór fyrirtæki hafa meS 
höndum í suSur-hluta NorSurálfu. 

Nokkurar líkur eru til, aS svo framarlega sem um 
arfgengi sé aS ræSa í þessum efnum, muni þaS fremur 
vera andlegs eSlis en líkamlegs. 


VIII. 

Áhrif áfengisnautnar á dauðsföll. 

ÞaS er mjög mikiS vandamál aS komast hér aS 
nokkurri ábyggilegri niSurstöSu. Ótal aSrar orsakir 
blandast þar saman viS, sem mjög öróugt er að sund- 
urgreina. Þess vegna má búast viS, aS mikiS, sem 
um þaS er sagt, sé bygt á ágizkunum. Samt sem áS- 
ur hafa menn ýmsar sannreyndir til aS fóta sig á í 
þessu efni. Opinberar skýrslur á Englandi hafa dálka 
fyrir “drykkjuskap, delirium tremens“, sem orsakir 
til dauða. Á 35 ára tímabilinu frá 1870 til 1905 voru 
hlutföllin þessi, aS t á hverjum fimm árum dóu 37.6 ; 
42.4 ; 48.2 ; 56.0 ; 67.8 ; 85.8 ; 78.2. Athuganir þess- 
ar náSu yfir eina miljón dauSsfalla. Stundum geta 
skoSanir læknanna í þessum efnum haft nokkur áhrif 
á tölurnar. Samt sem áSur hefir sú eftirtekt, sem 


—143— 


drykkjuskap hefir veriS veitt, leitt til þess aS miklu 
meira tillit er til hans tekiS í kenslubókum, sem orsak- 
ar til dauSa, en fyrrum átti sér staS. í skýrslum fyr- 
ir árin 1900 og 1901 er tekiS fram, aó tala þeirra 
dauðsfalla, sem talin eru aS stafa af drykkjuskap, 
hafi hækkaS vegna. þess, aS þeim sem dáiS hafa af 
taugabólgu (neuritis) hafi veriS bætt í þann dálkinn. 
Nú er þaS venjulegt orSiS, aS dauSsföllum, sem orsak- 
ast af lifrarveiki (cirrhosis), er skipað í sama flokk, 
þar sem þessi sjúkdómur langoftast kvaS stafa af of- 
drykkju. 

Skýrslur yfir dauðsföll af drykkjuskap og lifrar- 
veiki ná alls ekki út yfir öll dauSsföll, sem af áfengis- 
nautn stafa. Af skýrslum frá Danmörku og Sviss 
hefir þaS veriS dregiS, aS á Englandi og 'Wales sé alt 
of fá dauSsföll talin orsakast af áfengis-nautn, og aS 
þau ætti aS vera einum 6 sinnum fleiri en skýrslurn- 
ar sýna. En auk þeirra dauSsfalla, sem beinlínis eru 
afleiSingar ofdrykkju, er fjöldi dauðsfalla þar sem 
vínnautn hefir gert líkamann móttækilegan fyrir aSra 
sjúkdóma, og hraSaS dauSanum á þann hátt. Tær- 
ingu álíta menn einn af þeim sjúkdómum, sem eink- 
um standi í sambandi viS áfengisnautn, en þaS eru 
líka ýmsir aSrir. í Danmörku eru dauSsföll í hópi 
karlmanna yfir tvítugt, 42 af hverjum hundraS, talin 
afleiSingar ofdrykkju. 

Hve lamandi áhrif áfengisnautnarinnar eru á öll 
líffærin sést ljóslega af tölu iSjulausra karlmanna. 

,, Prestastéttin, sem fæsta hefir, er deyja af drykkju- 
skap, hefir líka merkilega fáa, sem líSa af líffærasjúk- 
dómum“ (Shadwell). Bændur, sem þó deyja fleiri af 


—144— 


afleióingum ofdrykkju en prestar, eru þeim nærri því 
jafn-heilsugóSir, og stafar þaS af vinnu þeirra undir 
berum himni. Á Englandi er talió að flestir gestgjaf- 
ar deyi úr lifrarveiki, og fjöldi iSjulausra karlmanna. 
Stafar þaS vitaskuld af því, aS þaS þykir laglegra aS 
setja á dánarvottorSið, en aS segja, aó þeir hafi látist 
af völdum Bakkusar. Skýrslurnar benda á, að á- 
standiS meS iSjulausum karlmönnum sé all-varhuga- 
vert; tölurnar eru þar mælskari en margar ræSur. 
Milli 25 ára aldurs og 65 eru dauósföllin í þeim flokki 
manna hærri en í nokkurum öSrum flokki mannfélags- 
ins. Það er líka þess vert aS veita því eftirtekt, aS 
fátækt virSist hafa góS áhrif á heilsufariS. Prestar 
eru fátækastir allra mentaSra manna og embættis- 
manna. Þeir, sem vinnumenn eru hjá bændum úti á 
landsbygóinni, eru fátækastir allra verkamanna, en 
hafa heilbrigSi eins góSa og þeir sem hraustastir eru, 
nema hvaS þeim er hættara viS tæringu. 


IX. 

Ahrif áfengisnautnar á almenningsálit og löggjöf. 

Yfirleitt mun óhætt aS segja aS tilfinning þjóð- 
anna fyrir ofdrykkjunni sem einu hinu mesta maiin- 
félagsmeini sé stöSugt aS vaxa. AlmenningsálitiS er 
stöSugt aó þokast í þá áttina aS þetta þjóSarböl þurfi 
áS hefta með viturlegri löggjöf. í Bandaríkjunum, 
þar sem almenningsálitiS liklega hefir einna fljótust á- 
hrif á löggjöfina, er tilfinningin gegn áfengisbölinu 
stöSugt aS verSa sterkari. Hvergi er líklega almenn- 
ingi manna gefnar eins rækilegar upplýsingar, bæSi í 


—145— 


ræSu og riti, um skaSsemi áfengisnautnarinnar, bæSi 
aS því er fjármunalega sóun snertir og hin illu áhrif 
hennar á mannfélögin. ÁriS 1910 taldist mönnum 
svo til, eins og áSur er sagt, aS helmingur íbúa Banda- 
ríkjanna lifSi undir bannlögum. Nú telst mönnum 
svo til,aS ríkja og sveitabann nái yfir nálega þrjáf jórð- 
unga eSa 72% af yfirborSi landsins. Aó hreyfingin til aS 
koma áfengisbanni á sem víSast þar í landi vann eng- 
an stórsigur við kosningarnar 1912 og varS ekki held- 
ur fyrir neinum stór-hnekki, stendur í sambandi viS, 
aS þá fóru fram forsetakosningar og önnur stórmál 
drógu alla athygli fólksins til sín. ViS þær kosningar 
komst samt sem áður ríkiS West- Virginia í tölu þeirra 
ríkjanna meS stórkostlegum meiri hluta atkvæSa 
(92,342). Það er líka þess vert, að á það sé bent, aS 
ýms járnbrautarfélög í Pennsylvania- ríkinu, hættu aS 
selja áfengi með mat eða á annan hátt á borS-vögnum 
sínum, til þess knúS af samtökum þeirra, er útrýma 
vilja áfenginu og veitingakrám öllum. Nokkur járn- 
brautarfélög í /Z/moís-ríkinu neyddust til aS gera hið 
sama, sökum sveitabanna. Þar má ekki áfengi selja nær 
hermanna-stöSvum eða hermanna heimilum, sam- 
kvæmt síSustu löggjöf, en / mílu vegar brottu. Sömu 
lög banna nautn nokkurra áfengra drykkja á ferSa- 
manna vögnum eSa brautarstöSvum. SömuleiSis 
banna þau druknum mönnum aS stíga á járnbrautar- 
lest. Fyrir þessi lög hættu 11 járnbrautarfélög í rík- 
inu aS selja áfengi á fólksflutningavögnum. ÁriS 
1911 var tilraun gerS til aS nema úr gildi lög um 
sveitabann frá 1907, en hepnaSist ekki. SuSur Kyrra- 
10 


—146— 


hafsbrautin er tekin þessi allra síSustu ár að reisa 
hressingar-hýsi (recreation houses) meS fram öllum 
brautum sínum, í þeim tilgangi aS aftra mönnum sín- 
um frá áfengi og drykkjukrám. Eins og kunnugt er, 
ræður nú sterk hugsjónaalda í stjórnmálum Banda- 
ríkjanna, sem lengi hefir veriS aS brjótast til valda. 
Eitt af ætlunarverkum hennar er, að hrinda sjálfkjörnu 
stjórnmála hrottunum) political bosses) frá völdunum 
og allri þeirri spillingar-þvögu,sem þeir hafa í eftirdragi 
Takist það, er enginn. vafi á, aS þaS verSur sigur fyrir 
vini ,og fylgismenn áfengisbannsins og bindindis í 
heild sinni. HingaS til hefir vald þessarra stjórnmála 
hrotta veriS svo mikiS yfir stjórninni sjálfri, að þaS 
hefir haft í för meS sér almenna lítilsvirSingu á lög- 
gjöfinni, svo þaS hefir orSiS alþýSu viSkvæSi: 1 ‘Bann- 
lögin banna ekki!“ því vínsölumennirnir hafa stjórn- 
málahrottana á sínu bandi meS því aS ausa í þá nógu 
fé. Það er líka svo, aS sambandslögum samkvæmt hefir 
mátt senda áfengi frá votum ríkjum inn í þurru ríkin, 
og aS ríkisvaldið ekki hefir náS lagahaldi á því meðan 
þaS er í upprunalegu umbuSunum (original package). 
ÞaS kemst fyrst aS, þegar þær hafa veriS rifnar upp 
eSa innihaldiS fengiS einhverjum umboSsmanni í 
hendur. ÞaS var eitt af óhappaverkum Tafts' for- 
seta, aS hann í febrúarmánuSi síðastliSnum (1913) 
neitaSi lögum staSfestingu, sem ekki létu áfengiS 
friðheilagt í frumumbúSunum heldur. En á síSustu 
dögum fyrir þingslit, voru lögin samþykt, þvert ofan 
í neikvæSi forseta, með tveim þriSju atkvæSa meiri 
hluta. 

Það er stór-merkur vottur um viSgang áfengis- 


—147— 


bannsins í Bandaríkjum, aS nú skuli mega á þaS 
benda, aá nserri þrír f jórðungar* af yfirborSi landsins 
skuli nú vera þur-lendi. Helmingur Bandamanna, 
sem nú eru ekki færri en 90 miljónir talsins, hafa gert 
vjnsöluhús meS stjórnarleyfi útlæg. Þetta er aS lang- 
mestu leyti aS þakka starfsemi félags þess, er nefnist 
Anti-Saloon League. Það hefir veriS starfandi í ein 
20 ár. ÞaS er eins konar bandalag, sem myndast 
hefir'á milli kirkjudeildanna ýmsu, til aS útrýma 
drykkjukránum (Saloons). Það hefir kynt sér ástand- 
iS svo um land alt, aS þaS veit fyrirfram, hvaS gert 
muni veroa, hve nær sem bannlög komast fram á 
stjórnmálasvæðiS í einhverju ríki. Þetta alls herjar 
Bandalag hefir komiS margfalt meira til leiSar en sá 
stjórnmálaflokkur, sem Bannlagaflokkur (Prohibition 
Party) nefnist. Nú er svo komiS, að 72 af öllu yflr- 
borði Bandaríkjanna — 2,130,746 fermílur — er þurt 
land á máli bannvinanna. Ríkin eru nú orSin níu, 
þar sem þaS er lögum gagnstætt að selja áfengi nokk- 
urs staðar innan takmarkanna. Þau eru þessi: 
Georgia, Kansas, Maine, Mississippi, NorSur-Caro- 
lina, NorSur-Dakota, Oklahoma, Tennessee, West- 
Virginia, eins og ááur er tekiS fram. En þaS eru tíu 
önnur ríki, þar sem meira en 90 af öllu yfirborSi er 
þurt. Þau ríki eru þessi: Alabama, Arkansas, Colo- 
rado, Florida, Kentucky, New Hampshire, New 
Mexico, Utah, Vermont, 'Wyoming. í Arkansasrík- 
inu hafa nýlega veriS samþykt lög, sem heimta, að 


*) Sbr. Frank Parker Stockbridge: The Church Militani 
Against the Saloon. • Worlds Work, vol. XXVI, 703—712. 



—148— 


bænarskrá sé samin og undirrituS af öllum hvítum 
mönnum og konum, sem heima eiga í því mannfélagi, 
áöur vínsöluhús megi opna. Vitaskuld verSur þetta 
sama sem áfengisbann, sem nær yfir alt ríkiS. Hins 
vegar má taka fram, aS þaS er ekki eitt einasta ríki, 
semalter votlendi. iVetv Jersey kemst næst því. ÍPenn- 
sylvania er leyfi veitt í þrem-f jórSu hlutum ríkisins 
aS eins. En í Illinois og Missouri er 72% þurt. í 
New-York ríki eru 58% bannlagasvæSi. 

Miklu örSugra er bannlagamáliS viSfangs, þar 
sem um stórborgir er að ræóa. Enn er BandalagiS 
langt frá aS hafa lagt þær undir sig. En þaS heldur 
áfram í þá áttina. ÞaS hefir slegiS bannlaga hring í 
kring um þær, og hafiS umsátur meS bannlagaskoSun- 
um. Öll þau níu ríki, þar sem bannlög eru þegar 
komin á, eru aS lang-mestu leyti bænda-ríki. ÞaS er 
ekki meira en 20 /, fólksfjöldans, sem býr þar í borg- 
um. Einungis tvö af ríkjum þessum, Georgia og 
Tennessee, hafa borgir meS 100,000 íbúum. Meira 
en helmingur íbúanna í 17 öSrum ríkjum, eru koinnir 
á þurt land vegna sveita bannlaga. Níu þessarra ríkja 
hafa engar borgir, þar sem íbúatala nemtir 100,000. 
Sex önnur hafa eina slíka borg. Minnesota hefir 
tvær. í þrettán ríkjum er 25 /, og 50 fólksins á 
þurlendi. Og í þessum þrettán ríkjum er 22 borgir 
meS 100,000 íbúa eSa meira. I þeim níu ríkjum, 
sem þá eru eftir, og Co/izm&ía-sveitinni, er minna en 
25% fólksins enn á þurru svæói. En í þessum ríkjum 
eru 15 borgir meS 100,000 eóa meira; í þeim á 717, fólks- 
ins heima. Þar sem nú viSgangur bannlagamálsins 
er orSinn svo mikill, hugsar BandalagiS sér bráS- 


—149— 


lega, aS gera tilraun meS aS fá samþyktan vióbæti 
viS grundvallarlög eSa stjórnarskrá Bandaríkjanna, 
er banni áfengissölu um gjörvalt landið. Hve fljótt 
menn sjá sér fært aS hrinda því stórmáli af staS, er 
enn eigi unt aS segja, né heldur hvernig þaS gengur. 
En bve brýn nauSsyn til slíkrar löggjafar er, sést bezt 
á því, aS á árunum milli 1870 og 1880 tvöfaldaðist á- 
fengisnautn í Bandaríkjunum. 1880 nam hún 6 gall- 
ónum á hvern mann. Þrátt fyrir alt, sem gert hefir 
veriS til aS sporna viS henni síSan, hefir hún stöSugt 
fariS vaxandi, þó ekki hafi þaS veriS aS sama 
skapi, svo áriS 1910 nam hún ekki minna en 
23 gallónum á hvert höfuS. En þessi síSustu tvö ár 
hefir hún staSiS algerlega í staS og er þaS aftur tal- 
andi vottur þess, aS starfsemi bindindisvina er alt 
annaS en árangurslaus. Hvorki virSir þjóSin hana 
vettugi, né heldur er henni á glæ kastað. 

í baráttunni milli siSleysis óg siSvendni vinnur 
siSvendnin ávalt sigur á endanum. Og í baráttunni 
milli auSvalds og siSferSishugmyndanna verða þær 
ávalt sigursælli að lokum. Sú verSur ávalt raunin á 
í Bandaríkjunum, og er þar þó viS ramman reipi aS 
draga. Framfarirnar hafa veriS hraSskreiðari miklu, 
aS því er vínsölubanniS snertir, en búast mátti viS. 
ÁriS 1908 var þaS samþykt í Mississippi og NorSur- 
Carolina. í ríkinu síSarnefnda var því skotiS til al- 
þýSu-úrskurSar (referendum), og meiri hlutinn varð 
44,000. Sama ár var 11,000 vínsölukrám lokað í 
Bandaríkjum. Næsta áriS bættist Tennessee viS í 
tölu þurru ríkjanna, meS því aS banna vínsölu á 
f jögra mílna svæSi út frá hverri kirkju eSa skólahúsi, 
og alla áfengisgerS í ríkinu. SuSur-Carolina hefir 


—150— 


samþykt lög um sýslubann (county prohibition) meS 
alþýSu atkvæSi ( referendum ), og Wyoming hefir num- 
iS úr gildi alla vínsölustaSi utan löggiltra bæja. Árin 
1912 og 1913 hefir veriS hert á bindindis löggjöf aS 
miklum mun í 17 ríkjum. Stærstu framfarasporin, 
sem stigin hafa veriS á þessum árum, eru tvö : Vestur- 
Virginia hefir meS alþýSu-athvæSi samþykt vínsölu- 
bann um alt ríkið, sem gengur í gildi 1. jan. 1914, og 
sambandsþingiS (Congress) hefir samþykt lögin, sem 
banna aó senda áfengi til sölu inn í annaó ríki, er 
samþykt hefir vínsölubann. BandalagiS hafSi barist 
í 20 ár fyrir þessarri síSari lagabót, sem af öllum er 
álitin stór-merkileg. En sambandsþingiS hafSi þegar 
1906 sýnt, aS bindindisskoSanirnar voru teknar aS 
þrýsta allfast utan aS. ÞaS ár veitti sambandsþingiS 
$25,000 til þess aS koma í veg fyrir, að Indíánum 
væri selt áfengi. í þeirri hviSu er sagt, aS brotinn 
hafi veriS fjórSungur miljónar af wfiís/cey-flöskum, 
76 spilahús veriS lögS í eySi, meira en' 1000 manns 
teknir fastir og nokkurir stigamenn drepnir. 

TímaritiS American Contractor, sem er tímarit 
byggingar og mannvirkja fyrirtækjanna í landinu, sýn- 
ir, aS áriS 1906 eyddu öl- og víngerSarmenn í Banda- 
ríkjurn $14,578,000 til nýrra bygginga og til aukningar 
kaupsýslu sinnar. Á sama tíma eyddu kirkjufélög í 
Bandarikjum aS eins $5,632,751 til bygginga. En áriS 
1912,sex árum síSar,-var hlutfalliSorSiS öfugt. Þáeyddu 
kirkjufélögin.$14,870,506 til nýrra bygginga, en áfeng- 
issalar aS eins $2,937,783. Fyrstu f jóra mánuSina af 
árinu 1913 segir tímarit þetta, sem alls eigi er líklegt aS 
sé neitt vilhalt í þessum efnum, aS safnaSarfélög hafi 


—151— 


lagt út tíu sinnum meira fé til nýrra kirkna, en öl- og 
víngerSarmenn hafi gert til aS færa út sínar kvíar. 

AlþjóSaþing var háS í Brussel 1911, til þess að 
fá ctórveldin til aS koma sér saman um alls herjar 
reglugjörS um áfengissölu til frumbyggja fjarlægra 
heimshluta. Því miSur varS ekkert samkomulag, en 
meSan á siíkum samkomulags tilraunum stendur, hef- 
ir ríkisritari Breta fyrir nýlendurnar skipaS svo fyrir, 
aS áhöld til áfengisgerSar skuli ekki flutt til nýlend- 
anna í Vestur-Afríku, og svœSið, sem áfengisbanniS 
nær yfir í Nigeria, hefir veriS fært út um 3000 fer- 
mílur. I Ceylon hefir óleyfilegum áfengisgerSar hús- 
um veriS lokaS. Tollur á innfluttu áfengi hefir veriS 
hækkaSur svo, aS hann er kominn upp í 5 >2 shilling 
hvert gallón í Sierra Leone, á Gullströndinni og í 
Su8ur-Nigeria. í Hong-Kong og í Malaya hafa einn- 
ig þungir tollar veriS lagSir á áfengi. 

Bindindislöggjöf hefir stórum þokaS áfram, svo 
aS segja í öllum hlutum Bandaríkja, eins og sýnt 
hefir veriS fram á. Nýfuudnaland, Brezka Colum- 
bia, Grenada, Papua, Vestur-Ástralía, Brezka 
Honduras, Basutoland, Brezka Guiana, Mani- 
toba og England, Skotland og írland líka, hafa á ýmsa 
vegu veriS aS takmarka vínsölu og hefta opinber leyfi 
til hennar. 

Á Englandi hefir fram komiS frumvarp til laga 
um, aS minka ofdrykkju með því aS hefja opinbera 
vínsölustaSi þar upp á móts viS kaffihúsin ( Café ) á 
meginlandi NorSurálfu. Hugmyndin er að koma 
ýmsum umbótum til leiSar, — auka rúm, hægindi, 


hreinlæti, heilsusamleg þægindi, hafa mat á boSstól- 
um, hafa almenn borS og sióla til aS sitja í, í staS þess 
aS hýma vió búSarborSin háu, sjá um aS menn hafi 
tækifæri til saklausrar dægrastyttingar, svo sem spila 
og tafls, njóti um leió þess, aS fá aS hlýSa á söng og 
hljómlist, og aS opnir garSar standi í sambandi viS 
veitingahúsin, og ýmislegt annaS til hollrar hress- 
ingar. 

Á Frakklandi er ofnautn áfengis enn eitt af allra 
erfiSustu mannfélagsmálum. LöggjafarvaldiS gefur 
henni heldur alls eigi þann gaum sem þyrfti. í febrú- 
ar 1912 lagSi neSri málstofan frumvarp á hilluna, sem 
senatiS hafSi samþykt, og takmarka átti tölu vínsölu- 
staSanna. Áfengisnautnin fer váxandi. Samkvæmt 
opinberum skýrslum nam hreinn vínandi (alcohol), 
sem tollur var borgaSur af, áriS 1909 ekki minna en 
29,524,132 gallónum, 1910 var þaS 30,778,748 gall- 
ónar og 1911 komiS upp í 34,628,396 gallóna. 

Áhrif áfengisnautnar á almennings álitið eru tvens 
konar. Þau eru fyrst og fremst lamandi, eftir því 
meira sem hún er almennari. Hún sljóvar siSferSis- 
tilfinningu einstaklingsins og hún sljóvar siSferSistil- 
finningu mannfélagsins. Almenningsálitið lokarlengi 
vel augum fyrir öllu því böli, sem hún hefir i för meS 
sér. En eftir því sem böliS vex og verSur almennara 
fer alvörumönnunum, sem ekki geta látiS sér standa 
á sama um heill og velferS þjóSfélagsins, aS blæSaþaS 
böl í ‘augum; þeir hefjast handa og leitast viS aS vekja 
almennings álitiS. Þegar því nauðsynjaverki hefir 
veriS haldiS áfram um stund, fer löggjafarvaldiS aS 
vakna. Því fer aS skiljast, að hér sé stór-mikilsvert 




—153— 


velferSarmál á ferSum, sem eigi skyldi látiS afskifta- 
laust. En um leiS og almennningsálitinu tekst aS 
vekja samvizku stjórnmálamanna, vakna þeir í fjötr- 
um. Þeim er kunnugt um, aS áfengissalarnir fylla 
pyngjur stjórnmálaflokkanna og aS án þeirra myndi 
hún verSa býsna tóm. En í kosningabaráttunni finna 
menn til þess ekki síSur en annars staSar, aS auSur- 
inn er afl þeirra hluta, sem gera skal, jafnvel þó þaS 
svæSi ætti aS vera alveg undanskiliS þeirri reglu. 
Þá eru líka tekjur hins opinbera annars vegar. Stjórn- 
málamennirnir eiga einlægt í herkjum meS aS láta 
þær tekjur fullnægja þörfunum. Sé þeim tekjum 
hafnaS, sem áfengistollurinn gefur, verSur tekjuhall- 
inn svo mikill í bili, aS stjórnmálamanninn brestur 
hug til aS leggja út í þá hættu. Reynslan mun nú 
vera sú samt, aS hættan,er sjónhverfing. Aukin vel- 
megan margborgar á fáum árum tekjuhallann, sem 
verSur í bili. 

Reynslan œtti aS hafa kent bindindisvinum, 
svo eigi vœri þeim unt ab gleyma, að hvab vél sem 
hlynt er a'ö takmarkan éba afnámi áfengissölu méö 
löggjöf, er þeim bráönauösynlegt áö vera sívakandi 
og sístarfandi, svo ekki falli alt niöur í sama fariö 
aftur, og síöari villan veröi lakari hinni fyrri. Þaö 
veröa íslenzkir bindindisvinir ekki sízt aö hafa hug- 
fast. 



—154— 


X. 

Niðurl agsorð. 

Áfengisnautnin og afleiðingar hennar er eitt af 
meinum mannfélagsins. Hún er ekki eina meiniS, en 
htin er eitt af mörgum og hefir margt ilt í för meS sér. 
Öll ofnautn áfengis er brot gegn góSum siSum. þar 
sem hún er almenn, spillast sióirnir aS sama skapi. 
Menningin kippir fótum undan sjálfri sér meS því aS 
sjá í gegn um fingur viS hana og lofa henni aS sigla 
sinn eigin sjó. Á hinn bóginn skyldi bindindisvinir 
ávalt hafa hugfast, að það bætir ekki málstaðinn aS 
kenna henni um alt. Þó ráSin væri bót á ofdrykkju 
og bannlög væri komin á um allan heim, myndi samt 
sem áSur langt frá því, aS ráSin væri bót á mannfé- 
lagsmeinunum öllum. En vitaskuld væri þá einu 
færra. Þau eru svo fléttuS hvert inn í ajinaS og svo 
samtvinnuS mannlegu eðli, aS naumast verSur ráSin 
bót á einu, meSan önnur sitja viS sama keip. 
Enn hefir maSurinn svo undur ófullkomiS vald yfir 
sjálfum sér í öllum efnum. Hann hefir enn svo lítiS 
vald yfir lund sinni og ástríðum. MenningarstarfiS 
ætti alt aS því aS miSa aS gera hvern mann aS hús- 
bónda á heimili sínu. ÞaS er hið göfuga markmiS 
allrar siðmenningar. En sá tindur er nokkuS hár og 


—155— 


uppgangan brött. Engan skyldi því furSa, þó feröin 
sé hæg. 

En vel sé hverjum góóum dreng og góSri konu, 
sem öSrum kennir aS greiðka sporiS! 


Á bls. 137 eru menn beðnir að leiðrétta; þar stendur í 
þriðju lxnu að neðan, “að áfengis ofnautn sé orsök í hér um bil 
20. hluta (20%) allrar brjálsemi". Þar á vitaskuld að standa: 
hér um bil 5. hluta (20%) allrar brjálsemi. 












